SKT 
LSHATTASAFN 

INNUR  JÓNSSON 


SETTI   SAMAN 


GEFÍÐ  OT  AF 

HINU   ÍSLENSKA  FRÆÐAFJELAGI 

í  KAUPMANNAHÖFN 


KAUPMA 
P  R  E  N  T  S  M 


DCCCCXX 
DALS 


:i-/''n-i.   .'■tt"':^]..';'":V''.. 


ISLENSKT 
MÁLSHÁTTASAFN 

FINNUR   JÓNSSON 


SETTI    SAMAN 


GEFIÐ  ÚT  AF 

HINU   ÍSLENSKA   FRÆÐAFJELAGI 

í   KAUPMANNAHÖFN 


KAUPMAN NAHÖFN    -    MDCCCCXX 
PRENTSMIÐJA    GYLDENDALS 


Formáli. 

l.  í  daglegu  tali  eru  oft  við  hafðar  einstöku  setníngar 
eða  málsgreinar,  oftast  með  alveg  sömu  orðum  eða  þá 
með  litlum  afbrigðum;  felast  í  þeim  ýms  reynslusann- 
indi,  sannindi  um  líf  og  hugsunarhátt  manna;  annaðhvort 
alvörufullar  eða  gamansamar  (bitrar,  háðfullar  osfrv.). 
Þær  eru  oft  blátt  áfram,  einfaldar  og  einræðar,  t.  d.  eins 
og  þessi:  „Alt  verður  einu  sinni  fyrst".  Þetta  er  oft 
nefnt  „spakmæli".  En  mjög  oft  —  ef  til  vill  oftast  — 
eru  þær  tvíræðar,  þ.  e.  hafðar  í  óeiginlegri  merkíngu, 
t.  d.  „Allir  eldar  brenna  út  um  síðir";  auk  þess  einfalda 
sannleiks,  sem  í  orðunum  liggur,  er  setníngin  heimfærð 
upp  á  ýmislegt  annað;  hún  getur  „táknað"  ýmislegt;  ef 
til  dæmis  piltur  eða  stúlka  barmaði  sjer  yfir  að  ástir 
annars  (stúlku  eða  pilts)  dofnuðu  eða  sloknuðu,  þá 
mætti  þar  um  segja:  „Allir  eldar  osfrv.".  Það  er  helst 
þetta,  sem  í  daglegu  máli  er  nefnt  „málshættir".  Hvorar 
tveggju  þessa  konar  setníngar  eru  til  hjá  öllum  þjóðum, 
Forn-Ebreum  —  Salómons  orðskviðir — ,  Forn-Grikkjum, 
Rómverjum  osfrv.,  og  ekki  síður  hjá  Forn-Germönum  og 
norrænum  þjóðum.  Svo  lángt  sem  komist  verður  aftur  í 
tímann  voru  þessar  setníngar  notaðar  af  forfeðrum  vor- 
um  með  fullri  meðvitund  um  eðli  þeirra  og  aldur.  Þær 
voru  með  rjettu  álitnar  gamlar;  „forn  orð"  eru  þær 
nefndar  í  Málsháttakvæði  —  sem  síðar  mun  nánar 
verða  nefnt  —  („færa  ætlum  forn  orð  saman"  segir 
höf.);  og  um  þær  eru  höfð  orðatiltæki  sem  „fornmæli", 
„fornkveðinn",  „fornmæltur".  En  algengasta  nafnið  á 
þeim  var  „orðskviður";  nú  mun  „málsháttur"  vera  tíð- 
hafðast;  það  kemur  og  fyrir  í  fornöld,  en  er  í  rauninni 


IV 


ekki  eins  gott  og  orðskviður,  því  að  „málsháttur"  er  í 
sjálfu  sjer  mjög  víðtækt;  mætti  hafa  um  hvað  sem  er 
einkennilegt  í  málinu.  En  nú  hefur  það  fengið  þessa 
—  þrengri  —  merkíng,  og  má  því  vel  hh'ta.  „Talshátt- 
ur"  er  raunar  sömu  merkíngar,  en  hefur  h'ka  fengið 
þrengri  merkíngu  og  er  haft  um  setníngar  h'krar  en  þó 
nokkuð  annarar  tegundar  (jeg  vísa  þar  um  til  ritgjörðar 
minnar  í  Skírni  1912). 

í  fornritum  (sögum)  eru  fjöldamargir  málshættir  við 
hafðir,  og  eru  þá  tilfærðir  með  einkennilegum  inngángs- 
orðum,  svo  sem  „það  er  forn  orðskviður  að",  með 
ýmsum  tilbreytíngum  („sannaðist  f.  o."  osfrv.,  „hjer 
kom  fram  sá  o."  osfrv.),  „það  er  fornt  mál  að"  osfrv., 
„fornkveðið  orð  er";  mjög  alment  er:  „sannast  e.  sann- 
aðist  það  sem  mælt  er  að",  eða  „satt  er  það  sem  mælt 
er  að",  „kom  að  því  sem  mælt  er  að",  „oft  er  mælt 
að",  „var  þá  sem  oft  kann  verða  að",  osfrv.^) 

í  þessu  safni  er  ekki  gerður  neinn  munur  á  þeim  2 
tegundum,  sem  hjer  hafa  verið  nefndar,  fremur  en  í 
öðrum  söfnum,  enda  lítil  ástæða  til  þess. 

2.  Sem  getið  var  eru  þessar  setníngar,  málshættir, 
mjög  gamlar,  og  menn  tóku  fljótt  eftir  þeim  og  gildi 
þeirra.  í  elstu  kvæðum  —  bæði  eddukvæðum  og  skálda- 
kvæðum  —  eru  þær  notaðar,  og  vjer  finnum  ýmsar  af 
þeim  líka  annarstaðar  á  norðurlöndum  en  í  Noregi  (ís- 
landi);  svo  finst  t.  d.  setníngin:  sjaldan  liggjandi  úlfr 
lær  um  getr  né  sofandi  maðr  sigr  (Hávamál  58)  hjá 
Saxa,  söguritara  Dana;  þar  hljóðar  hún  svo:  Nemo 
stertendo  victoriam  cepit  nec  luporum  quisquam  cu- 
bando  cadaver  invenit,  og  fleira  mætti  nefna  þess  kyns. 
í  Hávamálum  og  öðrum  kvæðum  líks  efnis  eru  fjölda- 
margar  setníngar,  er  líta  út  sem  málshættir;  en  hjer 
vandast  málið.  Bragarhátturinn  er  þannig  lagaður,  að 
hann  var  sem  skapaður  til  að  mynda  kjarnyrtar  stuttar 
setníngar  af  sjálfum  sjer,  svo  að  það  er  oft,  eða  oftast, 
ómögulegt  að  vita,  hvað  er  (forn)  málsháttur  og  hvað 
stafar  frá  höfundinum  sjálfum;  einkum  á  þetta  við  setn- 
íngarnar  í   3.  og   6.  vísuorði.  T.  d.  að   taka  vísuorðið: 


^)   Hjer  um  má  vísa  til  ritgjörðar  H.  Gerings  í  Arkiv  f.  nord.  fil. 
XXXII,  1—6. 


V 


nýtr  mangi  nás;  er  það  höfundarins  orð  eða  málshátt- 
ur?  A.  Heusler  hefur  í  góðri  ritgjörð:  Sprichwörter  in 
den  eddischen  sittengedichten  ^)  reynt  til  þess  að  tína 
upp  málshætti  úr  þeim  kvæðum,  sem  koma  til  greina. 
Þó  þetta  sje  skarplega  gert  og  oft  með  h'kindum,  er  það 
þó  ekki  nema  tilraun;  jeg  hef  ekki  getað  gengið  í  spor 
hans  að  öllu  leyti  og  ekki  tekið  í  þetta  safn  nema  þær 
setníngar,  er  jeg  þóttist  vera  fullviss  um  að  væru  máls- 
hættir. 

Söfnun  málshátta  í  fornöld  vitum  vjer  ekki  aðra  en 
þá,  er  geymist  í  hinu  svonefnda  Málsháttakvæði,  er 
áður  var  getið.  í  sama  handriti,  sem  Snorra  Edda  er  í 
og  nú  er  geymt  í  hinni  konúnglegu  bókhlöðu  í  Kaup- 
mannahöfn,  eru  aftast  rituð  tvö  kvæði,  Jómsvíkíngadrápa 
Bjarna  biskups  Kolbeinssonar  í  Orkneyjum  (d.  1222)  og 
þetta  kvæði,  er  kallað  hefur  verið  svo.  Mart  þykir  benda 
til  þess,  að  kvæðið  eða  drápa  þessi  sje  h'ka  eftir  Bjarna; 
þó  furðanlegt  megi  þykja  er  kvæðið  ekki  annað  en  ást- 
arsaga  skáldsins,  sagan  um  hina  harmþriíngnu  ófarsælu 
ást  til  kvennmanns,  er  hefur  brugðið  heitum  sínum  við 
skáldið,  en  þessi  saga  er  öll  fram  sett  í  málsháttum  og 
nokkrum  öðrum  setníngum ;  í  Jómsvíkíngadr.  er  hljóðið 
líkt;  þar,  einkum  í  stefinu,  drepur  skáldið  á  líka  ásta- 
sögu.  í  Málsháttakv.  koma  og  fyrir  orðmyndir,  er  ekki 
þykja  íslenskar  (t.  d.  muli,  fúa,  fröskr)  og  meiri  líkur  til 
að  sjeu  orkneyskar.  Höf.  hefur  ekki  safnað  málsháttun- 
um  þeirra  vegna  sjálfra  eða  til  að  búa  til  málsháttasafn, 
heldur,  sem  sagt,  hefur  hann  notað  þá  til  þess  að  segja 
raunasögu  sína  —  en  öll  hefur  hún  fremur  gamansaman 
blæ  eða,  rjettara  sagt,  kaldahláturs.  Kvæðið  er  nú  29 
vísur  og  upphafið  á  þeirri  30.,  eða,  að  því  sleptu,  232 
vísuorð  (hvert  vísuorð  er  víðast  setníng  lít  af  fyrir  sig). 
En  nú  eru  nokkur  vísuorð  ekki  málshættir,  heldur  það 
sem  höf.  nefnir  „forn  minni"  (t.  d.  „Bjarki  átti  hugar- 
korn  hart"),  og  í  öðru  lagi  eru  nokkur  vísuorð  frá  hans 
eigin  brjósti  og  ekki  málshættir;  þeir  eru  því  töluvert 
færri  en  vísuorðin  í  kvæðinu,  og  ekki  fleiri  en  um  120 
í  mesta  lagi;  stundum  er  vafasamt,  hvort  setníng  sje 
málsháttur  eða  ekki.  Þetta  safn  er  afar  mikils  virði  og 


^)  í  Zeitschr.  des  vereins  fur  volkskunde  in  Berlin  1915  og  1916. 


VI 


einstakt  í  sinni  röð.  Er  í  þetta  safn  tekið  úr  því  alt  sem 
tækt  þótti  og  er  merkt  M.  En  þess  ber  að  gæta,  að  höf. 
hefur  orðið,  bragarháttarins  vegna,  að  breyta  málshátt- 
tmum,  eins  og  þeir  hljóðuðu  í  daglegu  taH,  og  víkja  þeim 
við  nokkuð  (t.  d.  segja  „skips  láta  menn  skammar  rár" 
í  stað  „skammar  eru  skips  rár",  svo  sem  málsh.  hljóðar 
í  Hávamálum). 

Hvort  Snorri  Sturluson  hefur  haft  orðskviðasafn,  er 
óvíst,  en  í  Háttatali  hans  heitir  einn  bragarhátturinn 
„orðs'kviðuháttr"  (h'klega  fyrir  -kviða-),  og  er  í  vísunni 
með  þeim  hætti  (þeirri  26.  í  kvæðinu)  við  hafðir  4 
málshættir  (í  öðru  hverju  vísuorði,  t.  d.  „fens;  bregðr 
hönd  á  venju"). 

Hugsvinnsmál,  sem  er  þýðíng  frá  13.  öld  af  latínsku 
kvæði  (miklu  eldra,  Disticha  Catonis),  eru  h'k  Háva- 
málum  og  eru  í  þeim  margar  setníngar,  er  h'kjast  máls- 
háttum,  en  hjer  er  eins  aftur  óvíst,  hvað  sjeu  málshættir 
í  raun  og  veru. 

Svo  h'ður  og  bíður  —  fram  á  16.  öld.  Meðal  hand- 
rita  í  Árnasafni  er  eitt,  sem  ekki  er  talið  ýngra  en  frá 
þeim  tíma  og  heldur  ekki  mikið  eldra;  það  er  hin  mikia 
rímnabók  í  safninu  604,  4to.  Skrifarinn  sjálfur  hefur  gert 
það  að  gamni  sínu  að  skrifa  á  spássíur,  einkum  neðan 
máls,  ýmislegar  setníngar,  og  mest  málshætti,  og  eru 
þeir  nú  rúmlega  200,  en  hafa  upphaflega  verið  fleiri, 
því  að  týnst  hafa  úr  handritinu  bæði  blöð  og  heil  kver. 
Þetta  safn  er  mjög  merkilegt.  Gaf  dr.  Kr.  Kálund  það 
út  í  „Smástykker",  er  „Samfund  til  udg.  af  gml.  nord. 
litteratur"  Ijet  prenta  1886.  Hvort  skrifarinn  hefur  haft 
eldra  ritað  safn  fyrir  sjer,  má  ef  til  vill  telja  óvíst;  dr. 
Kálund  álítur,  að  svo  hafi  ekki  verið.  Merkt  K. 

Þetta  safn  stendur  svo  nærri  fornöldinni,  að  vel  má 
verja,  að  taka  það  saman  við  alla  þá  málshætti,  er  safna 
má  úr  sögum  og  fornaldarkvæðum.  Þegar  jeg  fyrirmörg- 
um  árum  fór  yfir  sögurnar  og  önnur  fornrit  vor,  skrifaði 
jeg  upp  að  gamni  mínu  þá  málshætti,  sem  jeg  rakst  á; 
þó  var  það  þá  ekki  tilgángur  minn  að  gefa  þá  út  í  einni 
heild.  En  af  því  að  svo  var  og  eins  hins  vegna,  að  mjer 
datt  þetta  ekki  í  hug  frá  fyrsta  upphafi,  náði  jeg  ekki 
öllum  málsháttunum,  sem  fyrir  koma.  Samt  sem  áður 
þótti  mjer  ekki  óráðlegt,  að  koma  þessu  safni  á  prent, 


VII 


vegna  þess  hvað  það  mætti  þykja  merkilegt  að  hafa  sem 
mest  af  fornum  málsháttum  í  einum  stað.  Jeg  steypti  þá 
rímnabókarsafninu  eftir  útgáfunni  saman  við  mitt  safn 
og  gaf  alt  út  með  þýðíngum  og  skýríngum  í  Arkiv  f. 
nord.  fil,  30.  bindi. 

Nú  reyndist  svo,  sem  jeg  vissi  ekki  af,  að  prófessor 
dr.  Hugo  Gering  hafði  líka  safnað  málsháttum  úr  göml- 
um  kvæðum  og  sögum.  Við  samanburð  fann  hann,  að 
jeg  hafði  ekki  til  tínt  alla  þá  staði,  sem  hver  málsháttur 
fanst  —  það  hafði  heldur  ekki  verið  tilgángur  minn  — 
og  líka  hitt,  að  jeg  hafði  ekki  náð  í  þá  alla,  að  minsta 
kosti  ekki  alla  þá,  sem  hann  hafði  safnað.  Hann  gaf  svo 
út  þessa  viðbót  við  mitt  safn  í  þeirri  ritgjörð,  sem  áður 
var  nefnd,  í  sama  tímariti,  32.  bindi.  Þetta  safn  er  hjer 
merkt  G.  Má  því  nú  ætla,  að  þurtíndir  sjeu  málshættir 
úr  fornritunum,  að  svo  miklu  leyti  sem  slíkt  er  hægt. 
Jeg  verð  þó  að  geta  þess,  að  jeg  get  ekki  viðurkent,  að 
alt  það  sem  Gering  hefur  til  tínt  sjeu  málshættir  í  raun 
og  veru,  og  þeim  setníngum  sem  svo  eru,  og  þær  eru 
ekki  allfáar,  hef  jeg  ekki  Ijeð  rúm  í  þessu  safni,  sem 
hjer  birtist. 

Áður  en  jeg  fer  út  í  að  telja  ýngri  íslensk  söfn,  verð 
jeg  að  geta  eins  útlends,  dansks,  safns  af  málsháttum; 
það  er  það  sem  kent  er  við  Peder  Lále  eða  Pjetur  lá- 
lendíng,  sem  hann  mætti  nefna  á  íslensku  (eða  Pjetur 
Láli,  stytt  úr  hinu).  Eiginlega  vita  menn  ekkert  um 
þennan  mann,  nema  að  hann  hefur  lifað  á  síðara  helm- 
íng  1 4.  aldar.  Þetta  málsháttasafn  var  fyrst  prentað  1 506 
(svo  1508,  1515)  og  síðast  gefið  út  með  nákvæmum 
skýríngum  og  formála  af  þeim  Svíunum  A.  Kock  og  C. 
af  Petersens  1889 — 94  (í  tveim  bindum);  þó  undarlegt 
megi  þykja  var  þetta  skólabók  til  að  læra  latínu  á. 
Hverjum  málshætti  fylgir  latnesk  þýðíng,  sem  skóla- 
sveinar  áttu  að  læra  utanbókar;  þó  að  þetta  væri  aðal- 
tilgángurinn  þykir  mjer  ekki  ólíklegt,  að  höf.  hafi  ætlast 
til,  að  efnið  í  málsháttunum  ætti  líka  að  vera  fræðandi 
og  siðbætandi.  í  hinni  síðustu  útgáfu  eru  málshættirnir 
alls  rúm  12  hundruð,  en  þar  við  er  að  athuga,  að  sami 
málshátturinn  kemur  oft  fyrir  tvisvar,  og  stundum  þris- 
var,  svo  að  alls  munu  málshættirnir  ekki  fara  mikið  fram 
úr  1100.  Þetta  málsháttasafn  hefur  eflaust  —  prentað, 


VIII 


og  það  má  sjá,  að  það  var  útgáfan  1515  —  komist  til 
íslands,  þegar  á  16.  öld;  í  syrpu  Gottskálks  prests  Jóns- 
sonar  finst  tiifærður  málshátiur  —  eða  tveir  þó  —  sem 
eru  teknir  úr  safni  Pjeturs/)  en  Gottskálk  dó  1593. 
Málsháttasafnið  hefur  eflaust  verið  mest  alt  þýtt  á  ís- 
lensku,  því  að  í  hinum  prentuðu  söfnum  Guðm.  Jóns- 
sonar  og  Hallgr.  Schevings,  sem  síðar  mun  talað  um, 
finnast  um  400 — 500  —  og  ef  til  vill  enn  fleiri  — ,  sem 
auðsjáanlega  stafa  frá  bók  Pjeturs.  Mjög  mart  af  þeim 
er  nú  ekki  annað  en  pappírsmálshættir,  þ.  e.  málshættir, 
sem  aldrei  hafa  orðið  alþýðlegir  og  máltamir;  en  eflaust 
hafa  þó  margir  orðið  það;  bæði  eru  þeir  svo  vel  þýddir 
—  t.  d.  með  hljóðstöfum  í  — ,  og  svo  eru  sumir  notaðir 
enn  í  dag.  Hins  vegar  er  það  h'ka  víst,  að  sumir  af 
málsháttum  Pjeturs  eru  samnorrænir.  Jeg  vík  síðar  aftur 
að  þessu  safni  og  íslenskun  þess. 

200  árum  síðar  safnaði  annar,  nafnkunnur,  danskur 
maður,  einn  hinn  mesti  fræðimaður  sinna  tíma,  Peder 
Syv  (1631  —  1702),  dönskum  málsháttum  (I— II,  1682 
og  1688).  Með  hans  safni  komum  vjer  aftur  að  íslensk- 
um  málsháttum.  Aftan  við  fyrra  bindið  hefur  Syv  látið 
prenta  ekki  alHítið  safn  af  íslenskum  málsháttum,  og 
segir  hann  í  formálanum,  að  þá  hafi  hann  fengið  hjá 
Hannesi  Þorleifssyni  (hann  dó  1682);  líklega  hefur 
Hannes  safnað  þeim  einmitt  eftir  áskorun  Syvs;  Hannes 
varð  konúnglegur  fornfræðíngur  (antiqvarius)  1681. 
Safn  Hannesar  er  allgott,  en  fáir  eru  þar  málshættir, 
sem  ekki  sjeu  í  hinum  síðari  meiri  söfnum.  Hann  hefur 
efalaust  tekið  þá  eftir  minni  sínu.  Þeir  sem  þaðan  stafa 
eru  merktir  PS.  Hálfdán  Einarsson  nefnir  þetta  safn  í 
sinni  Bókmentasögu  (I,  6),  1777,  en  getur  ekki  þess, 
að  eða  hvar  það  sje  prentað.  Samastaðar  nefnir  hann 
aðra  málsháttasafnara,  Guðmund  Ólafsson  hjá  Svíum 
(það  mun  vera  safnið  í  Stokkhólmi,  35,  4to  á  pappír), 
Eyjólf  prest  á  Völlum  (um  3000  málshátta  safn),  Jón 
Ólafsson  grunnvíkíng,  Ólaf  Gunnlaugsson  föður  þeirra 
Eggerts,  Jóns  og  Magnúsar,  Ólaf  Brynjólfsson,  prest 
í  Görðum   á  Akranesi,  Björn  á  Skarðsá  og  Jón  Hálf- 


^)  Sjá  greinarkorn  dr.  Kálunds  í  ArkivXII,  387;  dr.  Jón  Þorkelsson 
hafði  fullkomlega  misskilið  málið  í  Arkiv  VIII,  218  og  XII,  70. 


IX 


dánarson,  er  báðir  hafa  sett  þá  í  Ijóð.  Vjer  munum 
síðar  hverfa  aftur  að  sumum  þessara.  Til  eru  ýms 
*söfn,  t.  d.  hjer  í  Árnasafni  og  í  Landsbókasafninu, 
sumt  h'ks  eðhs  og  Pjeturs  Lála  (latínskar  setníngar 
þýddar). 

Og  svo  kemur  í  byrjun  19.  aldar  hið  mikla  safn  Guð- 
mundar  Jónssonar,  prests  á  Staðarstað  (1763 — 1836),  er 
Bókmentafjelagið  Ijet  prenta  1830.  Formáli  sjera  Guð- 
mundar  er  undirskrifaður  10.  júlí  1823.  Fullur  titill 
safnsins  er:  Safn  af  íslenskum  orðskviðum,  fornmæl- 
um,  heilræðum,  snilliyrðum,  sannmælum  og  málsgrein- 
um.  Titillinn  sýnir  eða  á  að  sýna,  hve  víðtækt  safnið  er, 
enda  ber  safnið  nafn  með  rentu,  sem  síðar  skal  á  minst. 
í  formála  sínum  getur  Guðmundur  þeirra  heimilda,  er 
hann  hafi  notað,  allrækilega.  Hann  segist  fyrst  hafa 
fengið  2  eða  3  málsháttasöfn,  „mjög  óorðulega  niður- 
skipuð  og  smáaukin";  hann  skipaði  þeim  „í  reglulega 
stafrófsröð"  og  jók  við  þau  „þeim  er  mjer  þá  í  bráð 
fjellu  í  hug"  og  þeim,  er  finnast  í  „Orðskviðaklasa, 
Hrakfallabálk,  Stöfunarkveri  prófasts  síra  Gunnars  sál. 
Páissonar  osfrv.".  Með  þessu  hafði  hann  fengið  um 
2400  málshætti.  En  svo  fjekk  sjera  Guðmundur  hjá 
Boga  Benediktssyni  —  hinum  alkunna  fræðimanni  — 
aðrar  og  miklu  fuUkomnari  málsháttabækur;  það  voru: 
Málsháttasafn  sjera  Eyjólfs,  —  einmitt  það  er  áður  var 
nefnt  — ,  aukið  bæði  af  sjera  Benedikt  Pálssyni  á  Stað 
og  sjera  Gunnari,  bróður  hans,  —  annað  safn  með 
hendi  Haldórs  konrektors  Hjálmarssonar,  en  það  var 
aftur  ritað  eftir  handriti  Hálfdánar  Einarssonar  (með 
viðbótum  Jóns  grunnvíkíngs)  —  þriðja  safn  eftir  Ólaf 
Gunnlaugsson.  Þetta  eru,  að  minsta  kosti  það  fyrsta  og 
þriðja,  einmitt  sömu  aðalsöfnin  sem  Hálfdán  nefndi  í 
sinni  bók,  og  líklega  er  handrit  hans  sjálfs  ekki  annað 
en  uppskrift  af  handritum  í  Árnasafni  eða  safn  Jóns 
Ólafssonar,  sém  hann  nefnir.  Sjera  Guðmundur  hefur 
þá  haft  með  höndum  efalaust  öll  þau  hin  mestu  og 
helstu  söfn  sem  til  voru,  og  hann  hefur  ausið  dyggilega 
úr  þeim;  eftir  hans  safni  að  dæma  er  það  víst,  að  hann 
hefur  tekið  mest  alt  sem  tækt  var  með  nokkru  móti,  og 
eiginlega  miklu  meira;  og  þar  til  svarar  titillinn  á  bók 
hans.  í  henni  eru  nefnilega  setníngar,  svo  hundruðum, 


segja  má  þúsundum,  skiftir,  sem  alls  ekki  eru  máls- 
hættir  og  hafa  aldrei  verið;  það  eru  „heilræði,  snilli- 
yrði,  sannmæH  og  málsgreinar",  er  aU  einu  nafni  mætti 
kalla  „greinarmeð  siðferðisreglum",setníngarsem  „Guð 
rætir  þá  oft  upp,  sem  hann  gefur  mikla  lukku",  „Hjer 
eru  göfugheit  á  allar  síður"  (!),  „Sjer  prjedikar  sam- 
viskan  hið  sannasta",  „Væri  ei  sjúkdómur  þyrfti  ekki 
nein  læknismeðul"  osfrv.,  osfrv.  Það  er  Ijóst,  að  mikili 
þorri  þessara  „málsgreina",  sem  als  ekki  eru  máls- 
hættir,  er  þýddur,  og  oft  illa  þýddur  úr  dönsku  („Vönd- 
urinn  er  óvitans  tugtmeistari").  Vafalaust  er  mikið  af 
þessu  tekið  úr  safni  sjera  Ólafs,  því  að  það  einkendi 
sig  með  þessu  eftir  titlinum  sjálfum,  sem  stendur  á  16. 
bls.  í  bók  Guðmundar;  sjera  Ólafur  hafði  einmitt  og 
sjerstaklega  safnað  siðferðisreglum  „lír  ýmsum  bókum", 
þar  á  meðal  dönskum,  en  verst  er  viðbótin:  „item  er 
mart  af  eigin  eftirtekt  og  reynslu  diktað".  Það  er  auð- 
vitað  ekki  hægt  að  segja  nema  með  samanburði,  hvað 
í  safni  Guðmundar  stafi  frá  bók  Ólafs,  en  eflaust  er 
það  ekki  lítið  (þó  tók  hann  ekki  alt);  öllu  þessu  verður 
hver  sá  að  fleygja  í  burt,  sem  safna  vill  málshátt- 
um;  því  að  siðferðisreglur  sjera  Ólafs  eiga  þar  engan 
samastað,  og  síst  þær  sem  hann  „diktaði"  sjálfur.  Með 
því  að  taka  alt  þetta  rusl  upp  í  safn  sitt  tókst  sjera  Guð- 
mundi  að  fá  hið  víðtækasta  safn,  sem  til  hefur  verið. 
Safnið  er  rtímar  402  síður,  og  ef  gerðir  eru  30  máls- 
hættir  upp  og  niður  á  síðu,  þá  verða  12000  „máls- 
hættir"  eða  vel  það  als.  Þess  skal  enn  getið,  að  sjera 
Guðmundur  segir,  að  Bjarni  amtmaður  Thorsteinsson 
hafi  farið  yfir  handritið,  og  hafi  hann  strikað  út  nokkrar 
af  setníngum  sjera  Ólafs  (þess  var  von  og  vísa  Bjarna, 
en  hann  hefði  átt  að  strika  fleiri  út),  en  aftur  bætt 
nokkrum  málsháttum  við  úr  safni  Jóns  Árnasonar,  Hóla- 
ökónóms. 

í  safninu  hef  jeg,  sem  áður  segir,  fundið  um  350 — 
400  —  ekki  allfáa  þar  að  auk  í  safni  H.  Schevings  — 
úr  safni  Pjeturs  Lála,  en  það  er  ekki  Guðmundur  sjálf- 
ur,  sem  hefur  sóit  þá  þángað,  heldur  eru  þeir  teknir  úr 
eldri  söfnum;  margir  þeirra,  og  ef  til  vill  flestir,  eru  þó, 
sem  sagt  var,  ekki  annað  en  pappírsmálshættir,  er  aldrei 


XI 


hafa  lifað  á  vörum  þjóðarinnar;  þó  er  nú  ilt  um  það  að 
dæma  með  fullri  vissu. 

Röðin  hjá  Guðmundi  er  sú  sama  sem  hjá  öllum  eða 
flestum,  sem  nokkra  röð  höfðu,  það  er  að  skilja  staf- 
rófsröð  eftir  fyrsta  stafnum  í  málshætti  hverjum.  Þetta 
er  hin  versta  röðun,  sem  hægt  er  að  fá;  með  henni 
greinist  alt  í  sundur  sem  saman  á,  og  alt  verður  ein- 
tómur  hrærigrautur.  Afleiðíngin  af  þessu  er  h'ka  sú,  að 
sami  málshátturinn  getur  staðið  oftar  en  einu  sinni, 
tvisvar  og  jafnvel  þrisvar,  af  því  að  hann  getur  byrjað 
með  mismunandi  orðum  og  þó  verið  allur  hinn  sami. 
Sh'kt  hittist  oft  hjá  Guðmundi,  t.  d.  Ekki  er  hundrað  í 
hættunni  (67)  =  Það  er  ekki  hundrað  í  h.  (363);  Nú 
ber  vel  í  veiði  (241)  =  Það  b.  v.  í  v.  (359)  osfrv.;  eða 
h'ka  finst  sami  málsh.  h'tið  breyttur  tvisvar,  t.  d.  Finna 
má  minna  grand  í  mat  sínum  en  músina  (106)  =  Sjá 
má  m.  gr.  í  m.  s.  (313),  Hann  ann  böggum  Hildar  en 
Hildi  ei  sjálfri  (129)  =  Hann  er  með  böggum  Hildar 
(132;  eflaust  afbakaður  hjer)  osfrv. 

Af  þessu  sjest,  að  safn  Guðmundar  er  að  þessu  leyti 
ókrítiskt.  En  það  er  það  líka  því  miður  á  margan  annan 
veg.  Málshættirnir  eru  oft  alla  vega  herfilega  afbakaðir 
og  það  svo,  að  þeir  verða  lítt  skiljanlegir  eða  óskiljandi 
með  öllu.  Þetta  má  segja  ekki  einúngis  um  þá,  sem  eru 
útlendir,  teknir  t.  d.  úr  safni  Pjeturs  Lála,  heldur  og  um 
gamlar  norrænar  setníngar.  Setníngar  úr  Hávamálum  og 
öðrum  eddukvæðum  finnast  alloft,  en  mjög  afbakaðar  og 
auðsjáanlega  teknar  eftir  slæmum  pappírsuppskriftum; 
svo  eru  t.  d.  Hal  ber  öld  hvar  (128;  fyrir  halb,  =  hálf, 
er  osfrv.),  Leiðist  margur  ef  gott  getur  (197;  f.  mangi), 
Margur  er  sá  hvatur,  er  hjör  nje  reiðir  annars  brjósti 
(217;  f.  hjör  nje  rýður  annars  brjóstum  í),  Nornir  kjósa 
mögur  (fóstur)  frá  mæðrum  (240;  f.  kjósa  mæðr  frá 
mögum,  eins  og  stendur  í  Fáfnismálum),  Ofdrykkja  öls 
vegur  margan  velli  að  (247;  þessi  vitleysa  er  tilbúin  úr: 
vegnest  verra  vegrat  (=  ber  maður  ekki)  velli  at  en  sé 
ofdrykkja  öls),  Oft  bilar  hinn  betri  þá  hinn  verri  er 
vígur  (251;  f.  verri  vegur),  Sá  er  vinur  öðrum  sem  vilt 
(heilt  eitt)  segir  (283;  f.  Era  sá  .  .  .  sem  vilt  eitt  s.); 
Hávam.  85. —  89.  v.  er  að  mestu   tekin   upp,  en   alt  í 


XII 


ruglíngi  og  með  afbökunum  (337)  ;•  Þaðan  er  mjer  úlfs 
von,  er  eg  einn  (!)  sje  (359;  f.  eyrun),  Ærna  mælir  sá 
sem  espa  þegnar  (419;  þessi  vitleysa  byggist  á:  Ærna 
mælir,  sá  er  aldrei  þegir,  staðlausu  stafi,  Hávam.  29), 
Ör  ergist  við  gest  (422;  f.  órir  gestr  við  gest)  osfrv. 
Aðrar  vitleysur  eru  t.  d.  þessar:  Ekki  er  Óðins  tryggð- 
um  að  týna  (68),  stafar  víst  frá:  Hvat  skal  hans  (Óðins) 
tryggðum  trúa  (Hávam.);  Eldi  heitari  brennur  með  iil- 
um  vinum  (88),  vantar  áframhaldið:  friður  í  fimm  daga; 
Hátt  hlakka  ernir  yfir  hræfníngi  (!)  (140;  á  að  vera: 
hræfángi);  Hirtu  ei  að  segja  þó  vitir  hvassorðan  (168), 
er  afbakað  úr:  Hirð  ei  að  senna  þótt  satt  vitir  við 
hvassorða  hali  (Hugsv.m.  26);  Mínar  eru  sagnir  þúngar 
sem  blý  (233;  f.  sorgir);  Oft  deilir  litur  kosti  (251;  f. 
ok  eigi  d.  1.  k.,  eins  og  stendur  í  Njálu,  50.  kap.);  Oft 
er  vel  drukkið  en  ei  til  mikils  (256;  afbakað  úr  orðum 
Útgarðaloka  við  Þór:  Vel  er  drukkit  ok  eigi  til  mikit, 
SnEdda);  Logið  hefur  Baldur  að  Baldri  (207;  er  byrjun 
á  vísu  þeirra  Haralds  harðráða  og  Þjóðólfs,  og  setníngin 
er  ófullkomin);  Þú  þykist  auðnu  fótum  í  etju  standa 
(416;  f.  öllum  og  etu  —  af  eta  =  jata  — ;  orð  Gísla 
Súrss.  við  Þorkel  bróður  hans);  Margur  á  jörð  í  annars 
fari  (214;  f.  orð);  Ekki  er  afnámsfje  að  arfa  slíkum 
(f.  í  aumra  flíkum);  málleysa  sem  trýr  f.  trúir  kemur 
fyrir  í  Hver  guði  trýr  hann  er  órýr  (160).  Hvað  er 
„fres"  í  Sjaldan  er  fres  í  feigs  rúmi  (308)?  Kátlegur 
mislestur  finst  í  Stattu  kyrr  hafa  skaltu  þrjú  krúð  (321); 
hvað  er  krúð,  ?,  =  púður?  Hjer  er  krúð  blátt  áfram  mis- 
lesið  úr  c''"^  =  hundruð;  og  málshátturinn  á  við  það 
sem  segir  í  Sturlúngu  (I,  181)  um  málalyktir;  þar  voru 
Þorsteini  nokkrum  dæmd  3  hundruð  „fyrir  þat  er  hann 
hafði  haldinn  verit",  og  þá  var  í  skopi  þessi  málsháttur 
búinn  til.  Hvort  hann  hefur  orðið  almennur  er  óvíst. 

Vjer  skulum  nú  sjá  dæmi  þess,  hvernig  hinir  dönsku 
málshættir  Pjeturs  Lála  líta  sumir  hverjir  út  í  hinni  ís- 
lensku  þýðíngu  í  útgáfunni.  Jeg  set  hjer  þá,  sem  jeg  hef 
fundið  athugaverða  í  þeirri  grein,  sem  hjer  um  ræðir,  af 
fleirum  ástæðum  en  einni.  Að  gefa  iUum  ráð,  er  sem  að 
ausa  vatni  á  gras  (!)  (21;  gras  er  óskiljanlegt,  á  að  vera 
gás,  á  d.  At  sige  dáre  rád  det  er  som  at  slá  .koldt  vand 


XIII 


pá  gás).^)  Betra  er  að  flýja  en  flökta  (!)  illa  (45;  f.  fikta, 
á  d.  Bedre  er  at  fly  end  ilde  at  fikte  o:  fægte).  Blómstrið 
er  snjósins  festipeníngur  (56;  f.  frjósins,  af  frjó,  á  d. 
Blomster  er  frugtens  fæstepenning).  Dægileg  er  konan 
sem  kálið  gerði  (63;  fullkomlega  misskilið,  á  d.  Thelig 
er  konen  sem  kálen  hun  gjorde  =  ÞvHík  er  konan  sem 
kálið  er  hún  gerði  (sauð);  Thelig  =  dæilegur!).  Eg  gef 
ei  mitt  höfuð  fyrir  hundrað  merkur  (82;  þessi  málsh. 
h'tur  aUíslenskulega  út,  en  höfuð  er  rángþýtt  eða  afbakað 
úr  háb,  á  d.  Jeg  giver  ej  mit  háb  (=  von)  for  hundrede 
mark).^)  Gamlan  skal  færa  en  úngan  læra  (117;  færa 
f.  æra,  á  d.  Den  gamle  skal  man  ære  osfrv.).  Gjarnan 
liggur  úngur  rakki  meðan  gamall  hundur  vill  (119; 
liggur  f.  leikur,  á  d.  Ej  leger  rakke  osfrv.,  á  lat.  ludit). 
Hald  þú  taum  í  höndum  þá  hamíngjan  fer  að  þjer  (128; 
taum  f.  þumal(fíngur),  á.  d.  Hold  'tummen'  (o:  tommelen) 
i  næven  nár  dig  falder  lykken  til).  Hver  sem  leitar  í 
mörgum  brunnum  fmnur  eld  (!)  í  einhverjum  (165;  eld 
f.  eitur,  á  d.  Hyo  som  leder  mange  vand  han  finder 
edder  i  somme).  Kasta  mjer  hvar  þú  vilt,  kvað  vantrúin, 
nema  í  vatnið  (188;  vantrúin?!,  hvernig  í  ósköpunum 
á  það  að  skiljast?;  hjer  er  dæmi  tvenns,  mislesturs  og 
tilraunar  til  umbótar;  í  frumhdr.  hefur  staðið  ot^in,  þetta 
verið  lesið  sem  „ótrúin"  og  það  svo  gert  að  betri  ís- 
lensku  með  því  að  setja  „vantrúin"  í  staðinn;  en  „ot^in" 
átti  að  lesa  „oturinn",  og  þá  verður  alt  skiljanlegra;  á 
d.  Kast  mig  hvart  (=  hvorhen)  du  vil,  sagde  odderen, 
uden  i  vandet).  Láttu  upp  sekkinn  meðan  gæsin  gefst 
(196;  þetta  er  eiginlega  óskiljanlegt;  á.  d.  Lad  op  sæk- 
ken  medens  grisen  gives;  þ.  e.  opnaðu  sekkinn,  þegar 
grísinn  er  þjer  gefínn,  o:  til  þess  að  flytja  hann  í).  Lítil 
er  vilja  raun  ef  ekki  er  nema  ein  baun  (205;  hjer  er 
„baun"  óskiljandi,  en  rímar  við  „raun"  og  svarar  til  d. 
Liden  er  vilje  rön,  var  det  ej  uden  en  bön,  en  „bön"  er 
=  bón,  og  þetta  hefur  Guðmundur  sett  í  sviga).  Margir 
hlutir  ifast  (efast)  áðren  satt  kennist  (214;  hjer  er  ráng- 
lesið  „ifast"  f.  „ífast"  þ.  e.  ýfast,  á  d.  Mange  ting  öppes 


^)  Jeg  rita  dönsku  málshættina  með  nútíðarrjettritun. 
^)  St.  hefur  hop  eða  hóp  og  er  það  nær  því  rjetta. 


XIV 


og  sandhed  rönes).  Nær  konan  er  drukkin,  er  kossinn 
falur  (245;  hjer  er  „kossinn"  tæplega  sett  fegurðar  eða 
blygðunartilfinníngar  vegna,  heldur  af  hreinum  misskiln- 
íngi;  í  d.  stendur  orð  með  u  f.  o).  Svo  góð  er  ósk  í  dag 
sem  önnur  á  morgun  (329;  hjer  má  skilja  það  sem 
stendur,  en  efalaust  er  „önnur"  rángt  fyrir  „tvær"  — 
„ii"  h'klega  mislesið  — ;  á  d.  Sá  godt  er  onske  i  ár  som 
to  ad  áre).  Þræll  ber  þrá  í  leik  (410;  þræll  f.  tröll 
=  þussi ;  á  d.  Trold  bærer  trá  i  leg).  í  málsh.  Girð  svo 
garð,  að  gap  (hhð)  sje  við  endann  (120)  vantar  víst  „ei" 
á  eftir  „sje"  (sbr.  d.  „at  der  vorder  ej  gab").^)  Alveg 
óskiljandi  er:  Húngrað  malt  dregur  annað  í  hári  (157); 
það  er  á  d.  Et  hungred  mál  drager  andet  i  hár,  mein- 
íngin  er:  „máltíð  sem  maður  gengur  húngraður  frá, 
heimtar  bráðlega  nýja  máltíð". 

Sumt  af  þessum  vitleysum  er,  eins  og  sjá  má,  mis- 
lestur  á  skrifuðum  orðum,  hvort  sem  það  er  mislestur 
Guðmundar  sjálfs  eða  hann  er  eldri;  hvort  sem  heldur 
er,  sýnir  það  greindarskort  hans,  að  hann  hefur  tekið 
þessar  afbakanir  og  annað  sem  óskiljanlegt  var  upp  í 
safn  sitt.  Aftur  annað  er  auðsjáanlega  misskilníngi  þess, 
sem  þýddi  orðskviði  Pjeturs  úr  dönsku,  að  kenna.  En 
þetta  sýnir  aftur  efalaust,  að  þeir  málshættir  frá  Pjetri, 
sem  eru  að  finna  í  söfnum  og  ekki  eru  samnorrænir 
(eldri),  eru  pappírsþýðíngar  éinhvers,  líklegast  þegar  á 
16.  öld,  og  hafa  svo  smám  saman  afbakast  í  meðferðinni, 
að  svo  miklu  leyti  sem  afbökunin  (eða  misskilníngurinn) 
stafaði  ekki  frá  þýðandanum.^) 

Alt  þetta,  sem  hjer  hefur  verið  sýnt,  veldur  því,  að 
beita  verður  mestu  varkárni  og  krítík  við  safn  Guð- 
mundar  og  notkun  þess,  og  hef  jeg  grun  um,  að  fleira 
sje  rángt  og  afbakað  en  það,  sem  jeg  hef  fundið.  Ýmis- 
legt  fleira  má  að  finna;  Guðmundur  hefur  oft  ekki  vitað, 
við  hvað  var  átt;  þegar  „kálfskinn"  er  ritað  með  litlum 
staf  í  „Á  Kálfskinni  var  Hrærekur  mest  metinn",  er 
það  rángt;  hjer  er  átt  við  bæinn  Kálfskinn  í  Eyjafirði, 


^)  Vantar  ekki  líka  „ekki"  í  málsh.  Það  eru  alt  stúdentar  sem  lángan 
hafa  lokkinn  (375)? 

^)  Annars  verður  ekki  annað  sagt  en  að  þýðíngarnar  sjeu  fremur 
góðar  og  oft  smellnar,  en  oft  er  orðum  vikið  við  og  getur  þar  af  leitt, 
að  skilníngurinn  víkst  eða  vinst  ofurlítið. 


XV 


þar  sem  Hrærekur  konúngur  lifði  sína  síðustu  daga  (sbr. 
Ólafss.  helga),  og  fleira  er  þesskonar  (t.  d.  „sveinn"  og 
„steinn"  á  víst  að  skrifa  með  stórum  staf  84:  Einn  er 
leppur  á  Sveini,  annar  á  Steini).  Málshættir  úr  bók  Guð- 
mundar  eru  oftast  ekki  merktir,  en  einstöku  sinnum 
með  GJ. 

í  tveimur  Bessastaðaskólaboðsritum  (1843  og  1847) 
gaf  Hallgrímur  Schevíng  út  málsháttasafn  eða  -söfn. 
í  formála  sínum  (1843)  skýrir  hann  frá  heimildum  sín- 
um;  þær  eru:  handrit  með  safni  sjera  Eyjólfs  á  Völlum, 
aukið  af  Jóni  Árnasyni  (sbr.  áður);  Hallgrímur  segist 
hafa  fundið  þar  nokkra  málshætti,  sem  GJ  (safn  Guð- 
mundar)  hafi  ekki;  —  nokkur  blöð  með  málsháttum  frá 
sjera  Jóhanni  Tómassyni  eftir  föður  hans;  —  tvö  söfn 
frá  sjera  Einari  Thorlacius  í  Saurbæ;  —  fornkvæðisbrot 
o:  Málsháttakvæði;  —  nokkur  málsháttakvæði  frá  síðari 
tímum  (Bjarna  Gissurssonar  ofl.);  —  fornsögur;  —  ís- 
lensk  og  norsk  lög;"  —  og  loks  daglegt  mál.  Málshátta- 
safn  Schevíngs  er  efalaust  hið  sjálfstæðasta  og  besta, 
sem  gert  hefur  verið,  en  tilgángur  hans  var  að  safna 
„viðbót"  við  hin  eldri  söfnin;  því  er  það  ekki  svo  víð- 
tækt  (þó  bæði  heftin  til  samans  91  síða;  ef  gerðir  eru 
30  málshættir  á  hverri  síðu  —  sem  lætur  nærri  —  að 
jafnaði,  verða  það  um  2800.  Þó  hefur  Schevíng  ekki  all- 
fáa,  sem  og  finnast  í  GJ.  Stafrófsröðin  er  notuð.  Söfn 
Schevíngs  eru  merkt  S. 

Loks  er  málsháttasafn  nokkuð  í  4  árgöngum  af  al- 
manaki  Þjóðvinafjelagsins,  1903 — 5  og  1907,  í  stafrófs- 
röð.  Hvernig  það  er  tilkomið,  veit  jeg  ekki;  úr  Guð- 
mundarsafni  er  það  ekki  beinlínis  tekið  vegna  smáaf- 
brigða,  sem  þar  eru,  en  annars  eru  flestir  málshættirnir 
þeir  sömu  sem  þar;  nokkrir  eru  ekki  í  GJ.  Merktir  A. 

Jeg  skal  nú  gera  grein  fyrir  þessu  mínu  safni.  Jeg  hef 
þegar  sagt,  að  jeg  hafi  sjálfur  línt  málshættina  úr  forn- 
ritum  og  kvæðum,  og  jeg  hef  getið  um  safnið  í  rímna- 
bókinni.  Alt  það  sem  tækt  var  af  þessum  málsháttum, 
svo  og  úr  safni  H.  Gerings,  er  hjer  í  safninu.  Svo  er 
tínt  úr  öllum  hinum  söfnunum,  er  nefnd  hafa  verið,  alt 
það  er  tækt  þótti;  og  ef  til  vill  meira  en  minna,  en  það 
vildi  jeg  heldur  en  hitt.  Jeg  hef  tekið  alla  þá  málshætti, 
sem  svo  mega  kallast  eftir  íslenskum  skilníngi.  Hvort 


XVI 


það  sjeu  nú  málshættir  alt  saman,  er  notaðir  hafi  verið 
svo  og  svo  lengi  þar  eða  þar,  getur  enginn  sagt.  Sumir 
málshættir  eru  algengir  um  alt  land  og  það  frá  fornöld, 
en  aðrir  hafa  vafalaust  verið  og  eru  enn  bundnir  við 
einstöku  hjeruð;  margir  hafa  dáið  út  og  aðrir  fæðst  í 
staðinn  eins  og  alt  annað.  Af  ýmsum  orðum  og  fram- 
burði  þeirra  má  stundum  sjá  hve  gamall  málsh.  er; 
þannig  er  t.  d.  málsh.  Betra  er  að  breyta  vel  en  heita 
vel  ýngri  en  segjum  1550;  ey  er  hjer  borið  fram  sem 
ei.  Samanlagðir  ættu  þeir  að  sýna  hugsunarhátt  íslend- 
ínga,  h'fsskoðun  þeirra,  þeirra  „náttúrlegu  heimspeki" 
(philosophia  popularis  í  formálanum  fyrir  Guðmundar 
bók). 

Það  sjest  af  öllu  þessu,  að  fyrir  mjer  hefur  ekki  vakað 
að  safna  nútíðarmálsháttum  eingöngu,  heldur  hef  jeg 
viljað  búa  til  sögulegt  safn,  og  frá  því  sjónarmiði  vildi 
jeg  láta  skoða  safnið.  Jeg  bið  sjerstaklega  þá,  sem  ætla 
sjer  að  dæma  það,  að  gæta  þessa  atriðis. 

Nú  mætti  segja,  að  jeg  hefði  átt  að  taka  úr  handrit- 
unum  sjálfum  eftir  aldri  þeirra  og  tilgreina  þau.  Þá 
mundi  fást  enn  betra  yfirlit  yfir  sögu  málsháttanna.  En 
þessu  er  ekki  svo  farið.  Söfnin  sjálf  eru  auðvitað  ófull- 
komin  og  af  handahófi  gerð,  og  þessi  handrit  sýna  als 
ekki  aldur  málsháttanna.  Ýngstu  handritin  geta  vel  haft 
málshætti  eldri  en  þá  sem  handrit  einu  eða  tveim 
hundruðum  árum  eldri  hafa  og  væri  því  ekki  nema 
villandi  að  tilgreina  handritin.  Það  er  enginn  vafi  á  því 
að  flestir  af  þeim  málsháttum,  sem  til  eru,  eru  eldri  en 
segjum  frá  því  um  siðbót.  Annað  mál  er  það,  hvort  ekki 
sje  rjett  að  gefa  út  þessi  málsháttasöfn  eða  þau  helstu 
þeirra.  Það  væri  allerfitt  og  kostnaðarsamt  verk  og  að 
minni  hyggju  lítt  þarft  —  og  margar  endurtekníngar  af 
því  sama;  þó  mætti  komast  hjá  þeim.  Slíka  útgáfu  hefur 
als  ekki  verið  minn  tilgángur  að  láta  í  tje. 

Fjöldinn  allur  af  þessum  málsháttum  er  af  útlendum 
rótum  runninn  og  miklu  fleiri  en  getið  er  í  skýríngar- 
greinunum,  eins  og  síðar  verður  á  drepið.  í  þessu  safni 
eru  t.  d.  vel  250  komnir  frá  Pjetri  Lála.  Mjer  þótti  það 
varúðarvert  að  sleppa  þeim  öllum,  sem  frá  honum  stafa; 
bæði  eru  sumir  samnorrænir,  og  margir  aðrir  gætu  verið 
það,  og  svo  vel  eru  þeir  margir  samdir  á  íslensku,  að 


XVII 

ætla  má,  að  þeir  hafi  verið  hafðir  um  hönd,  og  er  það 
ekki  óeðlilegt  og  því  síður  ómögulegt,  þó  að  þeir  sjeu 
til  komnir  eins  og  áður  var  frá  skýrt.  Sumir  eru  vitan- 
lega  hafðir  um  hönd  enn  í  dag. 

Meðan  jeg  dvaldist  í  Reykjavík  sumarið  1920  rann- 
sakaði  jeg  málsháttasöfn  þau,  sem  eru  í  Landsbókasafn- 
inu;  en  á  þeim  var  h'tið  að  græða,  því  flest  alt  af  því 
sem  þar  finst  er  og  í  öðrum  söfnum.  Þó  fann  jeg  nokkra 
þar,  sem  jeg  hafði  ekki  áður  fundið;  þá  merkustu  hef 
jeg  tekið  upp  í  Viðbætinn.  Þau  handrit  sem  hjer  koma 
til  greina  helst  eru:  225,  4to,  allmikið  safn  einkum  eftir 
Hannes  Finnsson,  240,  4to,  241,  4to  og  sjerílagi  300, 
4to.  Þar  er  allmikið  safn  (eða  söfn),  sem  Páll  Pálsson 
hefur  verið  viðriðinn,  fylt  og  aukið  og  tilgreint  heim- 
ildir.  En  í  þeim  söfnum  er  líka  mart,  sem  ekki  eru 
málshættir. 

Loks  er  safn  af  málsháttum  í  35,  4to  (pap.)  í  ísl. 
safninu  í  Stokkhólmi;  það  eru  33  blöð,  en  vantar  í 
mjög  mikið  (frá  því  í  b  til  í  f,  alt  g  og  upphafið  á  h, 
frá  því  í  m  og  aftur  í  þ  og  vantar  þar  að  auk  meira  af 
endanum).  Þetta  safn  hefur  verið  allstórt  og  eitt  af  þeim 
eldri  (frá  17.  öld).  Það  er  hjer  merkt  St.,  en  ekki  ýkja 
margir  málshættir  nýjir  teknir  upp  úr  því  í  Viðbætinn. 

Jeg  hef  því  miður  engin  föng  haft  á  að  safna  máls- 
háttum,  er  nú  tíðist  á  íslandi;  og  býst  jeg  því  við  að 
margs  verði  saknað  af  hinum  og  þessum  lésanda.  Væri 
mjer  kært  ef  lesendur  vildu  senda  mjer  málshætti,  er 
nú  tíðkast  og  ekki  eru  í  safninu;  ef  nógu  margir  kæmust 
mjer  í  hendur,  mætti  búa  til  viðaukasafn,  og  einmitt  hægra 
um  vik  að  gera  það,  nú  þegar  þetta  safn  er  út  komið. 

Málsháttunum  hef  jeg  skipað  eftir  því  sem  nú  tíðkast, 
eftir  aðalorðinu,  sem  í  þeim  eru,  og  aðalorðunum  eftir 
stafrófsröð.  Reyndar  getur  stundum  verið  álitamál,  hvað 
aðalorðið  sje,  og  stundum  eru  þau  fleiri  en  eitt,  tvö  og 
jafnvel  þrjú;  ætti  þá  málshátturinn  að  standa  tvisvar(eða 
þrisvar);  það  þykir  óþarfi,  og  má  fullvel  ráða  bót  á  því 
með  tilvísunum,  qg  svo  er  hjer  gert.  Tæplega  hygg  jeg, 
að  skotaskuld  verði  úr  því  að  finna  það,  sem  leitað  er  að. 

Málsháttunum  við  hvert  orð  hef  jeg  reynt  að  skipa 
samstæðilega  eftir  skyldleik  þeirra  á  miUi,  en  slíkt  er 
oft  hægara  sagt  en  gert,  og  þar  að  auk  komið  undir 


XVIII 

áliti.  Sumstaðar  er  slíkt  auðvitað  ómögulegt.  Verst  hef 
jeg  átt  með  málshættina  með  „illur". 

Það  er  auðvitað,  að  jeg  hef  notað  helstu  rit  við  samn- 
íngu  þessa  safns,  er  til  greina  þurfa  að  koma.  Tel  jeg 
þar  helst  til  hið  norska  safn  ívars  í  Ási  (Ivar  Aasen),  2. 
útg.  1881,  hið  mikla  danska  safn  E.  Maus,  útg.  1879,  og 
svo  hina  ágætu  útgáfu  A.  Kocks  og  C.  af  Petersens  af 
málsháttabók  P.  Láles  1889- — 94;  þar  er  einatt  vísað  til 
íslensku  þýðínganna.  P.  Syv:  Almindelige  danske  ord- 
sprog  I — II  1682 — 88  hef  jeg  og  notað. 

í  skýríngargreinunum  hef  jeg  einkum  getið  þess, 
hverjir  málshættir  sjeu  hjá  ívari  Aasen  og  Pjetri  Lála, 
er  svari  til  hinna  íslensku.  Málshættir  ívars  eru  flestir 
erfðir  frá  fornöldinni  og  eru  því  skilgetnir  bræður  hinna 
íslensku;  og  er  fróðlegt  að  sjá  skyldleikann;  sumir  eru 
líklega  teknir  frá  Pjetri  eða  komnir  til  Noregs  frá  Dön- 
um,  og  er  þá  líka  fróðlegt  að  sjá  það.  Jeg  hef  vísað  til 
málsh.  „á  d.",  og  er  þá  átt  við  safn  E.  Maus,  en  þar  er 
alt  safn  Pjeturs  Lála  og  P.  Syvs.  Svíar  eiga  líka  merki- 
leg  málsháttasöfn  (einkum  eitt  eftir  Grubb),  en  hjer  hefur 
ekki  verið  ástæða  til  að  nota  þau,  því  að  það  var  ekki 
tilgángur  minn  að  rekja  uppruna  allra  málshátta  eða  bera 
þá  saman  við  málshætti  annara  þjóða,  það  hefði  orðið 
óþrotlegt  starf. 

3.  Hver  sem  með  athygli  rannsakar  íslenska  máls- 
hætti  mun  brátt  komast  að  raun  um,  að  þeir  skiftast  í 
2  aðalflokka  eftir  því  hvort  þeir  eru  innlendir  eða  út- 
lendir.  Það  væri  mesti  misskilníngur  að  halda,  að  þeir 
væru  allir  eða  jafnvel  flestir  innlendir  (þ.  e.  norrænir, 
stafandi  frá  Noregi  líka  og  komnir  með  landnámsmönn- 
um).  Málshættir  eru,  eins  og  ævintýrin  og  svo  mart  í 
þjóðtrúnni,  allra  landa  góss.  Vjer  finnum  oft  sama  máls- 
háttinn  í  öðrum  löndum  bæði  að  fornu  og  nýju;  vjer 
finnum  þá  hjá  Rómverjum  og  Grikkjum  og  í  miðalda- 
latínu;  jafnvel  þá,  sem  minst  varði.  T.  d.  málshátturinn 
í  hinu  gamla  kvæði:  „Tungan  leikr  við  tanna  sár"  (þ.  e. 
við  sár  við  tennurnar  eða  tannbrot)  fi.nst  á  latínu  svo: 
Huc  ubi  dens  sensit  læsuram  lingua  frequens  it  ^); 
Hamra  skal  járn  meðan  heitt  er  =  lat.  Ferrum  lumen 


^)  Þessi  latínsku  dæmi  eru  tekin  úr  formálanum  fyrir  útg,  af  P.  Lále. 


XIX 


dum  est  in  eo  feriendum;  Ekki  fellur  trje  við  fyrsta 
högg  =  Quercus  magna  solo  non  est  ictu  data  solo, 
osfrv.  Og  vera  má,  að  einmitt  flestir  af  málsháttunum 
sje  ekki  „innfæddir",  ef  vel  væri  athugað.  Allir  þeir 
málshættir,  er  eiga  við  það,  sem  ekki  er  til  á  íslandi, 
eru  auðvitað  útlendir;  allir  þeir  sem  eiga  við  dýr,  sem 
ekki  hafa  verið  á  íslandi  (úlfa,  birni,  hjera  osfrv.),  allir 
þeir  sem  benda  til  siða,  menníngar  og  þess  konar,  sem 
aldrei  hefur  íslenskt  verið,  bera  það  með  sjer,  að  þeir 
eru  ekki  tii  orðnir  á  íslandi,  og  þeir  eru  æðimargir.  En 
hitt  er  h'ka  eins  víst,  að  margir  bera  það  með  sjer,  að 
þeir  hafi  myndast  á  íslandi,  en  örsjaldan  fáum  vjer  vit- 
neskju  um  tímann  og  staðinn.  Þó  er  að  minsta  kosti 
svo  um  nokkra,  t.  d.  einmitt  um  málsháttinn,  sem  áður 
var  getið:  Stattu  kyrr,  hafa  skaltu  þrjú  hundruð;  á 
meðan  á  bardaga  stóð  hjeldu  tveir  menn  öðrum  manni, 
er  til  móts  var,  svo  að  hann  gat  ekkert  aðhafst,  fjekk 
heldur  ekkert  sár;  þó  voru  honum  dæmd  3  hundruð 
fyrir  haldið,  og  úr  því  varð  málshátturinn  til,  og  er  ekki 
laus  við  háðblæ.  Annar  er:  Höfum  nú  veisubragð;  frá 
uppruna  hans  er  skýrt  í  Ljósvetníngasögu  (ísl.  forns.  I, 
212).  Á  líkan  hátt  hafa  og  ýmsir  aðrir  myndast,  þar  sem 
annaðhvort  íslensk  mannanöfn  eða  staða  koma  fyrir,  þó 
að  nú  sje  sagan  gleymd,  t.  d.  Kemur  til  Teits  og  Siggu, 
Kemur  að  gátu  Guddu,  Hvað  skulu  börn  í  báí  við  Björn, 
Nú  er  gleði  (glatt  hef  jeg  heyrt)  á  Hjalla,  Hjer  land  og 
þar  land  og  nóg  er  alt  ísland,  Grimmur  er  sá  góudagur 
sem  ekki  tekur  í  Hlíðarfjall  osfrv.  Heldur  ekki  er  vafi 
á  því,  að  ýmsir  af  málsháttunum  um  sauð  og  ref,  kú  og 
hest  og  hrafn  eru  upphaflega  íslenskir;  eða  málshættir 
sem  Betri  er  lítil  rekavon  en  mikil  skriðuvon,  Ekki 
verður  grunnúnginum  ginskortur,  Það  stenst  á  endum 
strokkurinn  og  mjaltirnar  —  og  þar  fram  eftir  götunum. 
Ékki  má  það  villa  mann,  að  málshættirnir  eru  stundum 
eða  oft  sem  vísuorð  með  hljóðstöfum  eða  jafnvel  tvö 
vísuorð.  Málshátturinn  getur  verið  útlendur  fyrir  því. 
T.  d.  Fanta  knífur  er  fyrstur  í  fat,  Sá  deyr  enginn  sem 
dýrt  kaupir,  Oft  gjalda  stofudyr  stafkarla  reiði,  Margur 
fær  lof  fyrir  lítið  og  last  fyrir  ekkert  (ekki  parið  sagði 
skáldið)  (á  d.  Man  fanger  ofte  lov  for  lidet  og  last  for 
halve  mindre). 


XX 


Ein  tegund  málshátta  eru  þær  setníngar,  er  hafðar 
eru  eftir  manni,  hvort  sem  hann  er  nafngreindur  eða 
ekki;  er  þá  sagt  „sagði  N,  N."  (eða  karl,  kerh'ng  osfrv.). 
Ef  til  vill  hefði  verið  rjettast  að  hafa  þessa  málshætti  í 
flokki  sjer,  en  jeg  hef  ekki  áhtið  það  nauðsynlegt,  og 
hef  þar  fylgt  skipulagi  Maus;  ívar  í  Ási  hefur  þess 
konar  málshætti  meðal  talshátta  aftan  við  aðalsafnið, 
en  það  er  óefað  miður  rjett,  og  að  minsta  kosti  rengra 
en  að  slengja  þeim  saman  við  þá. 

Að  lyktum  skal  þess  getið,  að  jeg  hef  svo  að  segja 
ætíð  tekið  málshættina  óbreytta,  eins  og  þeir  eru  í  söfn- 
um  Guðmundar,  Schevíngs  og  öðrum,  en  stundum  bætt 
við  helstu  afbrigðum  í  svigum.  Aftur  á  móti  hef  jeg 
ekki  tekið  þau  afbrigði,  er  að  eins  eru  þýðíngarlaus 
orðamunur  (orðin  í  annari  röð,  „sjaldan"  f.  „ekki"  eða 
þess  konar).  Það  má  því  búast  við,  að  sá  og  sá  lesandi 
þekki  ýmsa  málshætti  í  ögn  annari  mynd  en  þeir  hafa 
hjer. 

Kaupmannahöfn,  í  septembermán.  1920. 

Finnur  Jónsson. 


á  At  ósi  skal  á  stemma  (SnE.  I  288). 

Allar  girnast  ár  í  sjá  (M). 

=  Allar  ár  falla  í  sjáinn, 

Sbr.  bekkur  2. 
ábati  Mikið  er  til  ábatans  unnið  (S). 
abbadís  sjá  broslegur. 
ábótavant  Öllum  er  nokkuð  ábótavant. 
ábóti  Seint  heilsar  ábóti  systur  sinni. 

Sbr.  brotlegur,  múnkur. 
aðfángadagskvöld  Ekki  er  ætíð  aðfángadagskvöld  (S). 
af  Af  er  það  sem  áður  var  (S). 
afarmenni  Ilt  er  að  egna  afarmenni  (S). 
áfátt  Sjaldan  er  það  að  einkis  sje  áfátt  (Tristrs.  8). 

Sbr..  baugur. 
afbragð  Afbragð  elska  flestir. 
afbrigði  Það  er  ekki  afbrigði  sem  allir  hafa  (S). 
afdrif  Að  afdrifunum  spyrja  allflestir.  Sbr.  lok. 
afglapi  Ómæt  eru  afglapa  orð  (Laxd.  303). 

Seint  er  afgíapa  að  snotra  (Fas.  III  585). 

Eitt  er  afglapa  tíðast. 
afi  Oft  er  honum  afa  mínum  brugðið. 
afl  Afl  fylgir  aldri  (S). 

Afl  er  best  í  hverjum  leik  (S). 

A  aflið  treysta  allflestir. 


í  áþrifum  sjest  aflið  best. 

Oftæki  hnekkir  afli  (S). 
afnámsfje  sjá  arfí  1. 

afsprengí  Oft  skammast  afsprengi  ættar  sinnar  (S). 
afspríngur  Oft  verður  af  litlum  upptökum  mikill  afspríng- 

ur  (S). 
afturrjettíngur  Afturrjettíngar  láta  mest. 
agi  Betri  er  agi  en  ofmikið  sjálfræði  (S). 
ágírnd  Ágirnd  vex  með  eyri  hverjum. 

Ágirnd  etur  sig  aldrei  metta  (S). 

=  Aldrei  verður  ágirnd  södd. 

Sbr.  kvörn. 
ágiarn  Als  þykist  ágjarn  þurfa  (A). 

Seint  leiðist  ágjörnum  aurasafnið. 

Alt  eykur  ágjörnum  áhyggju. 

Óttinn  kvelur  ágjarnan  (S). 

Ágjarn  veldur  sjálfur  sinni  eymd. 

Ágjarnir  menn  eru  þurfamanna  þrælar. 

Ágjarn  er  í  ætt  við  þjóf  (S). 
agn  Ilt  er  að  sækja  agn  í  arnarklær. 
ágæti  Hver  hefur  til  síns  (sjer  til)  ágætis  nokkuð  (Nj. 

366,  S). 
ágætur  Enginn  verður  ágætur  af  engu. 
-  Fátt  er  svo  ágætt  að  eigi  finnist  annað  sh'kt  (Máguss.  2). 
áhyggja  Áhyggja  bítur  sárt  sem  bíldur  (Parcev.s.  18). 

Aldrei  dettur  áhyggjan  um  koH  ef  atorka  fylgir. 
aka  Þeim  á  ekki  úr  að  aka  sem  alstaðar  fer  á  kaldan 

klaka  (S). 
ákefð  Betri  er  ákefð  en  áranna  fjöldi. 
Áki  Ilt  hefur  Áka  verið,  hann  vildi  ekki  grautinn. 

Ekki  bíta  járn  á  Áka. 
akur  Frjósamur  er  fátækra  akur. 
alda  Eftir  storminn  lifir  aldan. 
aldraður  Aldraða  láttu  ofarlega  sitja. 


aldur  Oss  var  áður  of  markaður  aldur  (úr  vísu  Hró- 
mundar  Ldn.  162). 

Einu  dægri  var  mjer  aldur  af  skapaður  (Skírnism.). 

Alt  á  sjer  aldur  og  æfitjón. 

Ekki  fer  alt  eftir  aldrinum  (S). 

Aldur  er  misjafnastur. 

Aldur  væntir  elli. 
aigerður  Að  augnabragði  verður  enginn  algerður. 
áll  1  Nú  skyggir  í  álinn. 
áll  2  Ilt  (Afslept  GJ)  er  áls  haldið  (S). 
allur  Alt  er  til  einhvers  (S). 

Alt  tekur  enda  um  síðir  (S). 

Þá  er  alt  þegar  þrent  er. 
-^  Enginn  hefur  alt  og  engan  vantar  alt. 

Engum  er  alt  Ijeð,  nje  als  varnað  (Heil.m.s.  II  46). 
—  Enginn  kann  alt  og  engum  sómir  alt. 

AUa  brestur  eitthvað  (S). 

Ekki  hleðst  svo  alt  á  einn  að  ekki  fylgi  löstur  neinn  (S). 

Als  er  vant  þeim  ekkert  á  (S). 

Að  öllu  þykir  nokkuð  (S). 

Ekki  er  hver  allur  þar  sem  hann  er  sjeður  (S). 

Þar  er  allur  sem  unir. 

Muna  far  alt  í  sundi  (Sig.  sk.). 
almannarómur  Sjaldan  lýgur  almannarómur. 
almælí  Mikið  skal  til  almælis  hafa  (K). 
alvaldur  sjá  raun. 
alvara  Öllu  gamni  fylgir  nokkur  alvara  (S). 

Alvara  og  gaman  eiga  illa  saman. 
amboð  Amboðalaus  er  altnær  handlaus. 
amen  Það  er  seint  að  segja  amen  þegar  allir  djáknarnir 

eru  þagnaðir  (S). 
ami  Amalaus  er  enginn  maður. 
án  Það  er  minstur  án  að  vera  ils  án  (PS). 


andlít  Enginn  skyldi  ilt  mark  á  andliti  sínu  taka  (eða: 

ólund  á  andliti  marka). 
andremma  Andremmu  sína  engi  kennir  sjálfur. 
annar  Hver  ætlar  annan  eftir  sjer  (S). 

=  Maður  þekkir  a.  af  s. 

Annars  ræðir  margur  of  far  (M). 

Auðsjenna  er  annars  vamm  (M). 

Engi  knettur  of  annars  mein  (M). 

Fáir  gráta  lengi  annars  ógæfu. 

Fáir  sníða  sjer  mjóa  lengju  af  annars  húð. 

Margur  teygir  annan  á  tíkarroðinu. 

Engum  er  ár  í  annars  óförum. 

Engum  er  happ  í  annars  falli. 

Ekki  er  það  mjer  gott  þó  öðrum  fjeni,  sagði  eigin- 
gjarn  (S). 

Bágt  er  fyrir  annars  geð  að  gera. 

Bágt  er  öðrum  mat  að  kjósa  (S). 

Enginn  sjer  annan  lengra  en  til  tannanna. 

Ilt  er  að  vera  upp  á  aðra  kominn  (S). 

Ilt  er  að  Ijá  það  annar  á  (S). 

Afslept  er  annars  (láns)  glys(ið). 

Þar  vill  annar  til  fjalls,  annar  til  fjöru. 

Önnur  eys  en  önnur  fyllir. 

Sbr.  ágætur,  auður,  ör. 
annes  Ekki  verður  fyrir  öll  annesin  girt  (PS)  (nesin 

róið). 
annmarki  Enginn  veit  sinn  annmarka. 
annríki  Oft  er  æði  í  annríki. 

annvirki  Legið  hafa  mjer  annvirki  nær  garði  (Grett.  73). 
ánægja  Ánægjan  er  auðlegð  betri  (A). 
api  Api  er  api  þó  af  honum  sje  stýfður  halinn. 

Alt  hermir  apinn  eftir  (S). 

Margur  verður  af  aurum  api  (Hávam.) 
ár  1  Mart  ár  mart  fár.  Sbr.  ákefð. 


ár  2  Misjafnt  koma  menn  ár  sinni  fyrir  borð. 

Mörgum  flotar  ein  ár  til  lands  (S). 

Það  er  uggvænt  hvar  áralaus  lendir. 
arður  Betri  er  sígandi  arður  en  snúandi  (Bisk.  I  139). 
arfi  Hvergi  vex  arfi  utan  á  haugum. 
árflóð  Jafnan  verður  að  árflóð  stakar  (M). 
arfur  Fleira  er  í  arf  að  taka  en  auðæfi  ein  (K). 

Margur  skiftir  auði  fyrr  en  arfur  fellur. 

Margur  hlýtur  (verður)  óskapa  arfinn. 
árgali  Eldist  árgalinn  nú  (Mork.  51). 
argur  Argur  er  sá   að   engu   verndar  (K)   (sem   engu 
verst  GJ). 

Bágt  er  argan  að  arta. 

Engi  er  svo  argur,  að  ekki  fylgi  nokkuð  gott  (S). 

Engi  er  svo  argur,  að  eigi  megi  á  hann  Ijúga  (S). 

Enginn   er  svo  argur,  að  hann  eigi  sjer  eigi  stall- 
bróður  (K). 

Hvað  skulu  örgum  auðæfi. 

Þar  er  örg  vættur  sem  hún  er  nefnd  (Fas.  II  254). 

Sbr.  þræll. 
árla  Sá  árla  rís  verður  margs  vís  (S). 

Árla  á  fætur  bú  bætir  (S). 

Árla  skal  rísa  sá  gull  vill  í  götu  finna  (A). 
armur  Fáir  þykjast  armir  í  ölteiti. 
ársæll  Ekki  eru  allir  eins  ársælir  (ást-). 
árvakur  Árvakur  þrífst  en  fátækt  fylgir  lötum. 
ásjóna  Hægt  er  að  venjast  ófríðri  ásjónu  (S). 
aska  Ekki  veit  hvað  í  öskunni  er  fólgið. 
asni  Auðkendur  er  asninn  á  eyrunum  (S). 
ást  Hvarkvæm  (við-  GJ)  er  ástin  (Herm.  og  Jarlm.s.). 

Ást  er  öllum  hlutum  kærari  (Parc.  22). 

*Ástin  spyr  ei  að  jafnræði. 

Svíða  sætar  ástir  (FIóv.  161). 

Ástar  hugar  oftast  saman  rata. 


Ástin  dregur  sig  ekki  í  hlje  (S). 

Ást  er  ei  auðfólgin. 

Ástin  hefur  augun  í  hnakkanum. 

Astin  er  ei  álitsvönd. 

Ást  hylur  lýti. 

Ást  fæðir  auðsveipan  (S). 

Sú  er  ástin  heitust  sem  með  meinum  er  bundin. 

Ilt  er  að  leggja  ást  við  þann  sem  enga  kann  á  móti. 

Ekki  eru  allar  ástir  í  andliti  fólgnar. 

Brigðul  er  kvenna  ást  (S). 

Þángað  leitar  ástin  sem  auðurinn  er  fyrir  (S). 

Lengi  býr  um  barnaást  (S). 

Heit  er  lánardrottins  ást  (G). 

Svo  fyrnast  ástir  sem  fundir. 

Ást  vex  með  vana  (PS). 
ástfóstur  Auðþekt  er  ástfóstrið. 
ástsæll  Oft  á  sjer  ástsæll  öfundarmann. 
áta  sjá  drekka. 

atburður  Atburður  er  til  als  fyrst. 
atföng  Atföng  skal  auka  sem  engin  sjeu. 
atgeir  Heima  er  atgeirinn. 
athuga  Athuga  þig,  oddur  er  líka  á  ör  minni. 
athugí  Athugi  varnar  best  voðanum. 

Hlýtur  jafnan  ilt  af  athugaleysi  (Grett.  94). 
atkvæði  Atkvæði  verður  öllu  að  fylgja. 
Atli  Atli  sveik  hann  Börk. 
atlæti  Gott  atlæti  er  gjöfum  betra. 
atorka  sjá  áhyggja. 

Auðbjörn  Ekki  hafði  Auðbjörn  alt  það  hann  þurfti. 
auðbúi  sjá  auðna. 

auðfengi  Óvirt  er  auðfengi  en  ofvirt  torgæti  (S). 
auðgintur  Auðgintur  fær  ætíð  spje. 
auðínn  Fer  þá  sem  auðið  verður  (Reykd.  31). 

Alt  tekst  sem  auðið  skal  verða  (S). 


auðlegð  sjá  auður. 

auðna  Engi  ræður  auðnu  sinni  sjálfur  (S). 

Auðna  styður  öflgan  hug  (S). 

=  A.  ræður  öllum  hag. 

Auðnan  er  einhh'tust. 

Ilt  er  að  sigra  auðnumanninn  (S). 

AlHr  spjá  auðnulausan  (S). 

Oft  eru  auð(n)búar  auðnulitHr  (S). 

Bágt  er  að  koma  saman  ógiftu  og  auðnu. 

Blanda  ei  ógiftu  við  auðnu. 

Af  útförum  sjest  auðna  seggja. 

Sbr.  iðni. 
auðnbúi  sjá  auðna. 
auðugur  Hver  er  auðugri  en  þykist  (Fas.  II  359). 

Fáir  verða  auðugir  af  ærlömbum  og  innhýsíngum. 

Álnir  hamla  auðugum  að  flýja  (S). 

Mart  háir  auðugs  fje. 
auður  l  Auðurinn  er  afl  þeirra  hluta  sem  gera  skal. 

Auðurinn  bætir  aUa  skák,  ef  ei  er  mát  á  borði. 

Auðlegðin  eflir  dug  en  eykur  hug. 

Lítið  stoðar  auður  án  yndis  (S). 

Auðs  er  vant  við  iðjusemi. 

Svo  er  auður  sem  augabragð  (Hávam.). 

Ilt  er  auði  að  trúa. 

Margan  hefur  auður  apað  (Sól.). 

Rángfenginn  auður  er  volæði  verri  (A). 

Auðs  af  iHum  gróða  ei  gleðst  þriðji  niður. 

Auðurinn  er  ekki  húsbóndavandur  (A). 

Oft  gengur  auður  fyrir  mannkostum  (S). 

Margur  hyggur  auð  í  annars  garði. 

Sbr.  ánægja,  ást,  fátækt. 
auður  2  Ekki  er  þar  autt  sem  hnoðrinn  húkir. 
auðæíi  sjá  arfur,  argur. 
auga  Betur  sjá  augu  en  auga. 


8 


Auga  sjer  alt  og  sjer  þó  ei  sjálft  sig  (Heilm.s.  I  454). 

Það  sjá  augun  síst  sem  nefinu  er  næst. 

Augun  eru  best  í  hverjum  leik. 

Engum  er  gagn  að  þeim  augunum  sem  hann  sjer 
ekki  með  (S). 

Ekki  er  alt  sem  augun  dæma  (S). 

Unir  auga  meðan  á  sjer  (Völs.  10). 

=  Þar  er  auga  sem  unir  (S). 

Eigi  leyna  augu  ef  ann  kona  manni  (Gunnl.s.,  K,  oft). 

Augað  gerir  margan  uppvísan  (S). 

Fýsir  augun  ilt  að  sjá  og  eyrun  ilt  að  heyra. 
—  Aldrei  skyldi  ilt  auga  gott  sjá. 

Fleiri  hafa  augu  en  ernir. 

Verkir  í  veik  augu  (K). 

=  Ekki  er  sá  heill  er  í  augun  verkir  (Fóstbr.  64). 

Hætt  er  einu  auganu  nema  vel  fari  (A). 

Glögt  er  auga  á  annars  lýti  (S). 

Honum  (ágjörnum)  eru  gerari  augun  en  maginn. 

Skjótt  fyllist  karlmanns  augað  (PS). 

Margur  er  augnaskálkurinn. 

Súrnar  nú  sjáldur  í  augum. 
auka   Nokkuð  eykur  alt,  sagði   marflóin,  hún   meig  í 

sjóinn. 
auli  Tregur  gengur  auladrengur  illa  grýttan  veg. 
aumíngi  Aumínginn  sem  ekkert  á  einatt  kinn  má  væta. 
aumur  Ekki  er  afnámsfje  í  aumra  flíkum  (S). 

Aumur  er  sá  sem  enginn  hnjóðar  í  (S). 
— ^Aumur  er  sá  sem  enginn  ann. 

Fátt  er  aumum  ofgefið. 

Flest  vill  aums  fje  ama  (S). 

Auman  er  fljótt  að  firta. 

Aumur  jafnan  vosi  venst  (S). 

=  Venst  aumur  (vesæll  GJ)  vosi  (S). 

Aumur  er  ærulaus  (aga-,  ást-,  iðju-,  öfund-)  maður. 


9 


Ást  fylgir  aums  gjöfum  (Hugsv.  36). 

Ekki  eru  einskis  virðandi  aumra  ráð  (S). 
aurar  sjá  api. 
ausa  Ausa  verður  þó  á  gefi. 

B 

baðstofa  Mart  er  baðstofu  (sjómanna,  selkvenna)  hjalið. 
baga  1  Ber  ei  fram  bögur,  lýti  eru  fáum  fögur. 

Þ>ú  brosir  að  bögum,  lætur  lítt  yfir  lögum. 
baga  2  Altjend  bagar  eitthvað. 
baggi  Jafnir  baggar  fara  best. 

Hollur  er  heimafenginn  baggi. 

Rýr  er  heimburðarbagginn. 

Ekki  veit  hvar  bagga  rekur  að  landi. 

Honum  er  ekki  um  baggana  þína. 

Laus  er  bandlaus  baggi  (PS). 

Hann  er  með  (ann)  böggum  Hildar  en  Hildi  ei  sjálfri. 
bak  Margur  beygir  bakið  en  ber  þó  h'tið  heim. 
—  Ber  er  hver  á  bakinu  nema  sjer  bróður  eigi  (Grett.  1 85). 

Breiðari  mun  um  bakið  (Nj.  94). 

Sbr.  bróðir. 
baka  Baka  þig  meðan  eldurinn  brennur. 
bakarabarn  Ekki  þarf  að  gefa  bakarabarni  brauð. 
bál  Af  Htlum  neista  verður  oft  mikið  bál  (A). 
Baldur  1  Fátt  er  Ijótt  á  Baldri. 
baldur  2  Það  er  hvers  baldur  sem  hann  ber  (S). 
banabára  Enginn  stýrir  banabáru. 
banadægur  Bregður  hverjum  á  banadægri  (S). 
banasár  Ekki  tjáir  að  binda  um  banasárið. 
banaspjót  Hver  ber  eftir  öðrum  banaspjótið. 
band  Aldrei  er  bagi  að  bandi  (S). 

Á  öllum  böndum  Hggur  nokkuð. 
bandíngi  Æ  kveða  bandíngja  bifast  (Fáfn.). 


10 


Bár  Það  er  ekki  mjer  í  hendi  sem  úti  er  í  Bár. 
bára  Oft  rís  bára  af  bröttum  grunni. 

Þegar  ein  báran  rís  er  önnur  vís  (S). 

Sjaldan  er  ein  bára  stök. 

Margan  blekkir  báran. 
Barði  Brimar  (bryddir)  fyrir  Barða  (S). 

Seint  bólar  á  Barða. 
barmsparað  Betra  er  barmsparað  en  botnskafið  (S). 
barmur  Barmurinn  er  heimskra  manna  hirsla. 

Þú  tekur  ekkert  úr  þínum  barmi  nema  flær  og  lýs. 
barn  Barnalán  er  betra  en  fje  (A). 

Daufur  er  barnlaus  bær. 

Gaman  er  að  börnunum,  sagði  karl,  átti  7  börn  og 
áttunda  umskiftíng. 

Sæll  er  sá  í  heiminum  sem  engin  börnin  á. 

Barna  mæður  skaltu  þjer  bestar  velja. 

Barn  er  móðurinnar  besta  yndi. 

Bundin  (birg)  er  sú  sem  barnið  geymir. 

Þekt  hefur  ýngra  barn  móður  sína. 

Gott  gengur  barninu  til  að  berja  hann  föður  sinn. 

Hvert  skal  barninu  bregða. 

Bregður  barni  til  ættar. 

Betra  er  að  barn  gráti  en  faðirinn  fargist. 
-  Eitt  barn  er  sem  ekki  neitt,  tvö  sem  tíu  (S). 

Fáir  kunna  eitt  barn  að  eiga  (A). 

Fáir  kunna  eitt  barn  að  aga. 

Brauð  er  barns  leika  (K)  (leikur,  huggun  GJ). 

Á  misjöfnu  þrífast  börnin  best. 

Barn  það  hefur  h'tið  sem  bítur  sinn  borðdisk. 

Blindur  er  barns  magi. 

Vaxa  börn  þó  vatn  drekki. 

Annars  barn  er  sem  úlf  að  frjá  (M). 

Barn  er  barn. 

Barn  gefur  barns  svör  (S). 


11 


Allir  hafa  börn  verið  (S). 

Skal  nú  hafa  barn  það  er  brekar  (Þiðr.  I  168). 

Þángað  stundar  barn  sem  það  finnur  sinn  líka  (S). 

Lík  börn  leika  best. 

Tamur  er  barns  vaninn. 

Gef  ei  barni  nema  biðji. 

Mæla  börn  það  vilja. 

Það  er  ekki  alt  best  sem  barninu  þykir. 

Bráðir  eru  barns  hugir  (Beverss.  262)  (barns  þörfin  GJ). 

=  Bráðlát  er  barns  lund  (S). 

Lítil  er  barns  huggun  (K). 

Lítilþæg  eru  litlu  börnin  (S;  smáþæg  eru  b.  GJ). 

Hægt  er  brátt  barnahönd  að  fylla. 

Þegir  barnið  meðan  það  borðar  skötufótinn. 

Hafi  það  barnið  sem  betur  tekur  við. 

Bragð  er  að  þá  barnið  finnur  (S). 

Lengi  muna  (vita)  börn  hvað  við  sig  er  átt  (S). 

Ekki  grætur  bafnið  ef  það  fær  allan  sinn  vilja  (S). 

Barna  mátt  vænta  sem  breytir  við  feðgin. 

Blautt  er  barns  holdið. 

Gott  barn  kveður  góða  vísu  (S). 

Samt  er  gott  barn  við  sig. 

Auðgint  er  barn  í  bernsku  sinni  (A). 

Barn  segir  jafnan  sannleik. 

Á  gólfi  skyldi  gott  barn  sitja. 

Brent  barn  forðast  eldinn. 

Flest  eru  börn  gædd  með  brekum. 

Lengi  grætur  hálfbarið  barn. 

Þúngt  stynur  þrábarið  barn. 

Barn  má  skríða  til  þess  gengið  getur. 

Með  bössum  verða  börnin. 

Bera  skal  barn  heldur  en  draga. 

Qft  mega  börn  bera  brixli  foreldra. 

Gott  er  að  hafa  barn  til  blóra  (S). 


12 


Fjandur  eru  börn  á  búi. 

Vex  börnum  vit  sem  vetur  fjölga  (S). 

Vægja  skal  viti  barna. 

Virðíngar  ráða  viti  barna  (PS). 

Berja  skal  barn  til  batnaðar  (ástar  S). 

Heimskt  er  heimaalið  barn  (S). 

Læra  börn  það  á  bæ  er  títt  (S). 

Á  báðar  hendur  skal  til  barnanna  h'ta. 

Agalaust  barn  verður  ófyrirlátsamt. 

Barn  er  svo  í  bý  bært  sem  það  er  heima  lært. 

Gera  skal  börnum  upp  orðin. 

Því  læra  börnin  máhð  að  það  er  fyrir  þeim  haft. 

Spakt  skyldi  elsta  barn  og  vel  vanið  (K). 

Að  þykir  barninu  þá  það  grætur  (K). 

Mart  er  barna  böhð  (S). 

Snemma  taka  börn  til  meina. 

Ekki  veit  að  hverju  gagni  barn  verður  (S). 

Barnið  vex  en  brókin  ekki  (S). 

Oft  verður  eftirlætisbarn  ángur  sinna  foreldra. 

Hvað  skulu  börn  í  bát  við  Björn. 

Kemur  enn  barn  frá  Hólmi. 

Vel  stíga  börnin. 

Þar  er  ei  við  börn  að  berjast  sem  hann  er. 

Þessi  börn  draga  það  út. 

Sbr.  belgur,  brek,  brunnur,  dreyma,  fátækur,  fóstra, 
móðir. 
barnkona  Það  gildir  einu  hvað  í  barnkonu  er  borið  (S). 
barnórar  Oft  brjótast  með  þeim  barnórar,  sem  saman 

eiga  að  búa  (S). 
barnæska  Mörgum  bregður  (Bregður  hverjum)  til  barn- 
æsku. 

Brekul  er  barnæskan. 

Fáir  vilja  sína  barnæsku  muna. 
bás  Honum  er  ekki  markaður  bás  sem  hvergi  á  heima. 


13 


básálfur  sjá  hor. 

bati  Öllum  (Engum)  er  batinn  boðinn  (bannaður;  S). 

batna  Oft  batnar  við  beiskan  drykk. 

Ekki  batnar  alt  þó  bíði. 

Hann  fer  batnandi  sem  úngur  skolli. 
bátur  Sá  verður  að  laumast  með  landi  sem  lekan  hefur 

bát. 
baugur  Ekki  þarf  holan  baug  um  það  að  klappa  (Sex 
sög.  52). 

Fár  er  svo  með  baugi  borinn,  að  ei  sje  nokkuð  áfátt 
(S). 
beiða  sjá  brek. 

bein  a)  Það  þurfa  sterk  bein  til  að  standast  (þola)  góða 
daga. 

Betra  er  að  hafa  bein  sín  heil  en  brotin  illa. 

Stirð  eru  stöðubeinin  (S). 

Þess  kennir  á  beini  hvar  brostin  er  hosa  (S). 

Digur  bein  draga  best. 

Ekki  er  smábeinum  hætt. 

Sjaldan  brotnar  bein  á  huldu. 

Þá  brann  ei  bein  er  betur  skein. 

b)  Betra  er  bert  bein  en  alls  ekki. 

Ekki  þarf  að  bíta  bein  fyrir  þann  sjálfur  getur. 

Hverju  beini  verður  að  fylgja  nokkuð  (S). 

Sá  þarf  ekki  að  bíta  bein  sem  að  heimboði  situr  (sem 
í  hófið  er  settur;  S). 
beina  Ekki  er  hægt  að  beina  þá  brjóstið  er  ekki  heima. 
beiníiskur  Bíta  mætti  nú  beinfiskur,  ef  að  borði   yrði 

dreginn  (Gísl.  Súrss.  135). 
beinsár  Betra  er  beinsár  en  bleyðitár. 
beinserkur  Bágt  er  beinserkjum  að  beygjast  á  hlið. 
beiskur  Þú  hefur  ekki  bitið  á  beisku. 
beita  Flest  er  betri  beita  en  berir  önglar. 

Oft  verður  beita  anndrjúg  þá  farið  er  að  tolla  hana  (S). 


14 


bekkur  1  Nú  er  setinn  bekkurinn  (Kvíabekkur). 

Hann  kann  að  sitja  á  báðum  bekkjunum. 

Þunnskipað  er  á  þægri  bekk. 
bekkur  2  Betra  er  að  stilla  í  bekk  en  á. 
belgur  Það  fer  úr  hverjum  belg  sem  í  hann  er  látið  (A). 

Gataður  belgur  gloprar  öllu. 

Þángað  stundar  belgur  sem  borinn  er  (S). 

Betri  er  belgur  en  barn. 
bella  Ball  þjer  nú  bófi  (Eyrb.  86). 
ber  1  Ber  er  hver  borinn.  Sbr.  bak. 
ber  2  Ef  ekki  er  vísirinn  þá  er  ekki  berið  (S). 

Þessi  eru  berin  í  skyrinu. 

Sbr.  vísir. 
bera  Sá  hlýtur  að  bera  er  veit  (S). 

Hann  ber  vel  sína  byrði  sem  aldrei  þreytist. 

Nær  er  að  bera  inn  en  út. 

Fáir  vilja  bera  af  öðrum  blakið. 

Til  als  ber  nokkuð  (Hrólfss.  47). 

Mart    kann    öðruvísi    til   að    bera   en   menn    hyggja 
(Mött.  22). 

Margur  berst  á  sem  ekkert  á  (S). 

Margur  er  borinn  á  bölsdegi. 
berfættur  Betra  er  berfættum  en  brókarlausum  að  vera 

(S). 
berja  Sá  verður  enginn  barinn  sem  húsbóndans  skipun 
gerir  (S). 

Þú  vilda  eg  værir  barin  Þorfinna  frú. 

Betra  á  sá  sem  berst  en  hinn  sem  óþrífst  (S). 

Það  er  mánaðarbjörg  að  berja  sjer. 
berlæraður  Sá  kann  ekki  að  bæta  brók  annars  sem  ber- 

læraður  er  sjálfur  (S). 
bernska  Bernska  er  brátt  geð  (Fsk.  245). 

Bráðgerð  er  bernskan  (Mork.  22;  verða  úngmenni; 
Fms.VI  195). 

Sbr.  barn. 


15 


bernskur  Bernskur  er  brjálsamur  (bráösinnaður)  maður. 
bessi  Það  er  ekki  heiglum  hent  að  eiga  við  hann  bessa  (S). 

Lángar  eigu  þeir  bessi  nætur  (M). 

Hefkat  ek  spurt  at  bessa  kali  (M). 

Vandgeymt  er  bessaleyfið. 

Sbr.  björn. 
bið  Betri  er  bið  en  bráðræði  (bráður  fengur;  S). 

Sjaldan  er  bið  til  batnaðar  (S). 

Bið  býður  öðrum  inn. 
bíða  Hvað  (Hver  GJ)  bíður  sinnar  stundar  (Nj.  228  og  o.). 

Bíða  má  sjer  til  batnaðar  (S). 

Bíðendur  eiga  byr,  en  bráðir  andróða  (Alex.  1 1 9  og  o:). 

Sá  bíður  ekki  lengi  sem  fljóta  úrlausn  (fl.  náttverð)  fær. 

Lángt  þykir  þeim,  sem  búinn  bíður  (K). 

Margur  á  sín  lengi  að  bíða. 

Sbr.  bila. 
biðiU  Biðill  margur  er  undir  blökkum  stakki. 

Oft  er  biðill  seint  á  ferð  (S). 
biðja  Ekki  hefur  sá  einskis  biðr  (Þrændlur  V  3). 

Sá  verður  að  biðja  er  bjóðendur  á  fá  (Mág.  67). 

Betra  er  að  bjargast  við  sitt  en  biðja  aðra. 

Betra  er  að  bánga  en  biðja. 

Betra  er  að  biðja  en  stela  (S). 

Að  biðja  er  mönnum  misjafnt  lagið. 

Eigi  skal  lengi  h'tils  biðja  (Ljósv.  215  og  o.). 

Brjóstgóðan  er  best  að  biðja. 

Þeim  er  bágt  að  biðja  um  gjöf  sem  borga  verður. 
biðlund  Bíðlund  á  bið. 

Betri  er  biðlund  beðin  en  bráðlega  ráðin. 

Flest  böl  bætir  biðlund  góð. 
bikar  Einhver  drekkur  óskilabikar.  Sbr.  málvinur. 
bikkja  Ilt  er  af  bikkjum  bein  að  toga. 

Af  bjórum  verða  bikkjur  leðurætnar  (S). 
bila  Bilar  hvern  þá  boðið  er. 


18 


Bágt  er  að  blindur  leiði  blindan. 

Blindan  skal  á  braut  leiða. 

Ekki  eru  blindir  brautargengir.. 

Blindur  ratar  sjaldan  rjett. 

Blindur  er  hver  í  sjálfs  síns  sök. 

Sbr.  biti,  bók. 
bljúgur  Betra  er  að  vera  bljúgur  en  blygðunarlaus. 
blóð  Þunt  er  það  blóð  sem  ekki  er  þykkra  en  vatn  (S). 

Blóðið  rennur  til  skyldunnar. 

Þykt  er  það  blóð  sem  ekki  rennur  til  skyldunnar  (S). 
blóðnætur  Blóðnætur  eru  hverjum  bráðastar  (Vígagl.  25 

og  0.). 
blót  Blót  er  breytni  Ijót. 
blæða  Einhvern  tíma  (Oft)  hefur  betur  blætt. 
blæja  Skammur  (Misheitur  GJ)  er  blæju  bríminn  (S). 
,    Bh'tt  er  blæju  brumið. 
boð  Mörgum  verður  bilt  við  boð. 

Oft  verða  beinaspjöll  á  boðinu. 
boði  Banahætt  er  á  boðanum. 

Brotna  skal  boði  á  skeri  (S). 
boðskapur  Boðskap  má  jeg  bera,  andsvar  kann  jeg  ei  kjósa. 
boðsletta  Boðsletta  hefur  hvassan  kníf  og  húngrað  h'f. 
bófi  Oft  er  bófinn  ófeiHnn  (S). 

Bófi,  bófi,  haf  þig  í  hófi. 

Sbr.  bella. 
bogi  1  Fyrr  skýtur  bogi  en  flýgur  dúfa. 

Oftar  hótar  boginn  en  hann  hæfir. 

Skjótt  er  að  skjóta  af  skömmum  boga. 

Svigna  má  bogi  fyrr  en  brestur. 

Ef  boginn  er  bentur  um  of  mun  hann  bresta. 

Boga  skyldi  enginn  oflángt  toga. 

Ilt  er  þeim  með  boga  sem  ekki  kann  upp  að  toga  (S). 

=  Sá  fer  margur  með  bogann  sem  ekki  kann  að  toga 
hann. 


19 


Bogi  2  Allir  eru  börn  hjá  Boga  (S). 

bogínn  Það  má  ekki  alt  rjetta  sem  bogið  er. 

bogna  Eigi  skal  bogna,  kvað  karl  og  skeit  standandi  (K). 

Sbr.  bresta. 
bók  Fyrir  mörgu  gerir  bókin  ráð. 

Blindur  er  bóklaus  maður. 

Allir  voru  þeir  á  eina  bók  lærðir  (Þiðr.  I  255). 

Sbr.  brjóst,  blindur. 
bóla  sjá  enni. 
boli  Seint  fer  boli  og  sjer  þó  fyrir  klaufunum. 

Stenst  boli  bragð. 

Sbr.  bíða. 
bolur  Bolur  er  kyrr  þá  burt  er  haus. 

Nú  gengur  bolur  undan  höfði. 
bón  Bón  vill  hafa  bón  til  launa. 

Bón  fylgir  brjefi  hverju. 

Fáir  neita  fyrstu  bón  (S). 

Bónasekkinn  er  bágt  að  fylla. 

Bónkjálkar  brotna  síst  (S). 

Sbr.  bæn. 
bóndi  Bóndinn  styður  bóginn  undir  ríkinu  (S). 

Bóndi  á  hýbýlum  (húsum  GJ)  að  ráða  (Þórð.  hreð.  47). 

Hann  er  bæði  bóndinn  og  húsfreyjan. 

Bóndi  er  best  verður,  húsfreyja  þar  næst. 

Ekki  skyldi  bóndinn  insti  koppur  í  búri. 

Allir  (flestir)  eru  bændur  til  jóla  (S). 

Gjarnan  sem  bændur  gera  að  trana  sjer  í  turna. 

Bóndi  skal  beð  verma,  en  brúður  í  fyrsta  sinn. 

Mikill  er  bónda  rjettur  (K). 

Sbr.  brúður. 
borð  Betra  er  að  hafa  (Ætla  skal)  borð  fyrir  báru. 
borða  Hann  má  borða  þó  hann  bíti  ei  steikur. 
borgun  Vís  er  borgun  hjá  Brandi. 
bót  Engum  er  bót  í  annars  böli  (S). 

2* 


18 


Bágt  er  að  blindur  leiði  blindan. 

Blindan  skal  á  braut  leiða. 

Ekki  eru  blindir  brautargengir. 

Blindur  ratar  sjaldan  rjett. 

Blindur  er  hver  í  sjálfs  síns  sök. 

Sbr.  biti,  bók. 
bljúgur  Betra  er  að  vera  bljúgur  en  blygðunarlaus. 
blóð  Þunt  er  það  blóð  sem  ekki  er  þykkra  en  vatn  (S). 

Blóðið  rennur  til  skyldunnar. 

Þykt  er  það  blóð  sem  ekki  rennur  til  skyldunnar  (S). 
blóðnætur  Blóðnætur  eru  hverjum  bráðastar  (Vígagl.  25 

og  0.). 

blót  Blót  er  breytni  Ijót. 

blæða  Einhvern  tíma  (Oft)  hefur  betur  blætt. 

blæja  Skammur  (Misheitur  GJ)  er  blæju  bríminn  (S). 

,    Bh'tt  er  blæju  brumið. 

boð  Mörgum  verður  bilt  við  boð. 

Oft  verða  beinaspjöll  á  boðinu. 
boði  Banahætt  er  á  boðanum. 

Brotna  skal  boði  á  skeri  (S). 
boðskapur  Boðskap  má  jeg  bera,  andsvar  kann  jeg  ei  kjósa. 
boðsletta  Boðsletta  hefur  hvassan  kníf  og  húngrað  h'f. 
bófi  Oft  er  bófinn  ófeiHnn  (S). 

Bófi,  bófi,  haf  þig  í  hófi. 

Sbr.  bella. 
bogi  1  Fyrr  skýtur  bogi  en  flýgur  dúfa. 

Oftar  hótar  boginn  en  hann  hæfir. 

Skjótt  er  að  skjóta  af  skömmum  boga. 

Svigna  má  bogi  fyrr  en  brestur. 

Ef  boginn  er  bentur  um  of  mun  hann  bresta. 

Boga  skyldi  enginn  oflángt  toga. 

lU  er  þeim  með  boga  sem  ekki  kann  upp  að  toga  (S). 

=  Sá  fer  margur  með  bogann  sem  ekki  kann  að  toga 
hann. 


19 


Bogi  2  Allir  eru  börn  hjá  Boga  (S). 

bogínn  Það  má  ekki  alt  rjetta  sem  bogið  er. 

bogna  Eigi  skal  bogna,  kvað  karl  og  skeit  standandi  (K). 

Sbr.  bresta. 
bók  Fyrir  mörgu  gerir  bókin  ráð. 

Blindur  er  bóklaus  maður. 

Allir  voru  þeir  á  eina  bók  lærðir  (Þiðr.  I  255). 

Sbr.  brjóst,  blindur. 
bóla  sjá  enni. 
boli  Seint  fer  boli  og  sjer  þó  fyrir  klaufunum. 

Stenst  boli  bragð. 

Sbr.  bíða. 
bolur  Bolur  er  kyrr  þá  burt  er  liaus. 

Nú  gengur  bolur  undan  höfði. 
bón  Bón  vill  hafa  bón  til  launa. 

Bón  fylgir  brjefi  hverju. 

Fáir  neita  fyrstu  bón  (S). 

Bónasekkinn  er  bágt  að  fylla. 

Bónkjálkar  brotna  síst  (S). 

Sbr.  bæn. 
bóndi  Bóndinn  styður  bóginn  undir  ríkinu  (S). 

Bóndi  á  hýbýlum  (húsum  GJ)  að  ráða  (Þórð.  hreð.  47). 

Hann  er  bæði  bóndinn  og  húsfreyjan. 

Bóndi  er  best  verður,  húsfreyja  þar  næst. 

Ekki  skyldi  bóndinn  insti  koppur  í  búri. 

Allir  (flestir)  eru  bændur  til  jóla  (S). 

Gjarnan  sem  bændur  gera  að  trana  sjer  í  turna. 

Bóndi  skal  beð  verma,  en  brúður  í  fyrsta  sinn. 

Mikill  er  bónda  rjettur  (K). 

Sbr.  brúður. 
borð  Betra  er  að  hafa  (Ætla  skal)  borð  fyrir  báru. 
borða  Hann  má  borða  þó  hann  bíti  ei  steikur. 
borgun  Vís  er  borgun  hjá  Brandi. 
bót  Engum  er  bót  í  annars  böli  (S). 

2* 


20 


Oft  kemur  bót  eftir  böl. 

Ekki  er  það  einum  bót  þó  annar  sje  verri. 

Þá  er  bótin  næst  er  bölið  er  hæst  (Heilms.  I  445). 

Bót  (Bætur)  liggur  til  hvers  hlutar  (als ;  K,  Fas.  III  522). 

Betri  er  bót  en  gloppa  (S). 

Ein  bót  nægir  í  senn. 

Enginn  lætur  nýja  bót  á  gamalt  fat. 

Þunnar  bætur  þykja  mjer  vestar. 

Gott  er  að  hafa  bót  í  bíngi  (S). 

Sbr.  böl,  brot,  yfirbót. 
botn  Sá  í  botninn  fer  veit  hversu  bjart  þar  er. 
botnskafíð  sjá  barmsparað. 
bráðfengi  Bráðfengi  vara  sjaldan  lengi  (S). 
bráðgjör  Fátt  er  bæði  bráðgjört  og  lángætt  (K). 
bráðræði  Fyrir  bráðræði  sitt  má  margur  blygðast. 
bráðsjeð  (-litið)  Bráðsjeð  láta  bragnar  oft  (M). 

Bráðlitið  gerir  þú  á  þetta  (Fóstbr.  85). 
bráður  sjá  bíða. 
bragð  Bragð  er  þó  gott  bragð  sje. 

Flestir  hafa  brögð  undir  brúnum. 

Einhvern  tíma  koma  kann  (Oft  kemur)  krókur  á  móti 
bragði. 

Margur  fellur  á  sjálfs  síns  bragði. 

Ýmsir  verða  brögðum  fegnir  (vísa  Svarfd.  60). 

Sbr.  barn. 
bragur  Hverjum  brag  hæfir  sitt  lag. 
brák  Það  er  brák  að  bera  í  bakkafullan  læk  (S). 
bráka  Bilar  flest  sem  brákað  er  (S). 
brandur  1  Betri  er  bitlaus  brandur  en  brýndur  á  sunnu- 

dag. 
brandur  2  Sjaldan  brennur  einn  brandur  lengi. 
brattur  Brattara  bauðst  á  Bratthálsi  og  rjeðst  vel  úr. 
brauð  Bágt  er  að  hnoða  brauð  af  steinum. 

Betra  er  hálft  brauð  en  alt  mist. 


21 


Aldrei  blessast  ófrjálst  brauð  þó  ávaxtist. 

Oft  er  í  hofgörðum  ótrútt  brauð. 

Brauð  er  barna  matur. 

Sbr.  barn,  brúður. 
brautíngí  Bráð  eru  brautíngja  erindi  (Mág.  34  og  o.). 
bregða  Bregður  flestum  á  banadægri. 

Ekki  bregður  öllum  eins  við  undrin. 

Honum  skal  jeg  við  bregða. 

Fár  bregður  (Fáir  bregða  GJ)  hinu  betra,  ef  hann  veit 
hið  verra  (Nj.  748). 
breiður  sjá  bak. 
brek  Sá  hefúr  (Hafi  sá  GJ)  brek  er  beiðist  (Grett.  135). 

=  Best  er  sá  fái  brek  sem  biður. 

Þeim  er  brek  að  brasta  sem  bröltir  á  hækjunum. 
brenna  1  Einhvern  tíma  brennir  sá  sig  sem  öll  soð  vill 

smakka. 
brenna  2  Þeir  brenna  er  ofnærri  eldi  sitja. 

=  Sá  brennur  fyrst  sem  eldinum  er  næst  (S). 

Ilt  er  að  brenna  en  verra  að  vinna  til  þess. 

Brann  hús  mitt  og  brann  til  batnaðar  (PM). 
bresta  Annað  brast,  annað  bilaði. 

Betra  er  að  bogna  en  bresta. 

Engan  brestur  það  hann  á  (S). 
brestur  Allir  hafa  einhvern  brest. 

Sinn  brest  láir  hver  mest  (S). 

Eitt  er  að  bresti,  annað  að  fjörlesti. 
breyskur  Fleiri  eru  breyskir  en  Björn. 
breyta  Vandi  er  að  breyta  þá  vel  fellur. 

Betra  er  að  breyta  vel  en  heita  vel  (S). 
brim  Oft  er  brim  með  háflæði. 
brixl  Brixl  eru  blossa  efni  (S). 

Brixl  eru  vondra  verja  (S). 

Blygðast  flestir  við  brixlyrðin  sönn. 

Brixlyrðum  skal  beita  við  engan. 


22 


brjál  Sjaldan  batar  nokkur  sig  á  brjáli  (S). 
brjóst  Byrgt  er  annars  brjóst. 

Blint  er  í  annars  brjóst  að  geta  (S). 

Hann  er  ekki  nema  brjóstið. 

Betra  er  brjóstvit  en  bókvit  (S). 
brjóta  Hægt  er  að  brjóta  það  sem  brákað  er  (S). 

Sbr.  Ekki  má  alt  brjóta  sem  brákað  er  (S). 

=  Það  má  ei  alt  brjóta  sem  brestur  er  á  (S). 

Fátt  er  betra  brotið  en  heilt  (K). 

Aldrei  er  svo  brotið  bætt  að  ei  sje  betra  heilt. 

Bætt  er  það  sem  brotið  dreymir. 
bróðir  Ber  er  hver  á  bakinu  nema  bróður  eigi. 

Saman  er  bræðra  eign  best  að  h'ta  (Gísl.  Súrs.  17). 

AUir  bræður  mega  eitt  kál  súpa. 

Jöfn  eru  bræðra  býti  (S). 

Oft  gerir  uppfóstrið  óh'ka  bræðurna. 

Smækka  nú  bræður. 

Illur  bróðir  er  mörgum  óvin  verri. 
—  Enginn  er  annars  bróðir  í  leik. 

Engi  er  bróðir  í  annars  neyð  (S). 

Sbr.  bak,  vinur. 
broddsviðið  Betra  er  broddsviðið  en  brent  (S). 
broddur  Bágt  er  að  spyrna  móti  broddunum. 
brók  Gyrði  jeg  mig  enn  í  brók,  sagði  drengurinn. 

Brókin  fylgir  bolfötunum. 

Ekki  bætir  brókin  um  fyrir  bolfötunum. 

Bætir  sá  ei  brók  annars  (Sá  kann  ekki  að  b.  br.)  sem 
ber  er  um  rassinn  sjálfur  (S). 

Þú  gerir  fyrr  brókina  (hornið)  en  barnið. 

Sbr.  berlæraður. 
brot  Hjer  stendur  hvert  brotið  upp  af  öðru. 

Aldrei  er  svo  brot  bætt  að  betra  sje  eigi  heilt  (A). 

Allra  brota  er  einhver  bót. 

Bótavant  er  gamalt  brot  (S). 


23 


brotlegur  Öll  erum  vjer  brotleg,  kvað  abbadís,  hún  hafði 

brók  ábóta  undir  höfði  (S). 
brúður  Fyrr  skulu  menn  fá  sjer  brauð  en  brúði  (A). 
Byrst  er  brúður  við  fyrsta  biðli  en  bh'ðkast  síðar  (S). 
Á  bekk  skal  brúði  festa. 
Alt  er  gott  við  brúði  að  skifta. 
Brúður  á  beð  að  verma  (Dínúss.). 
Oft  er  brigð  undir  brúðar  h'ni  (S). 
Misjöfn  er  brúðanna  bh'ða. 
Ekki  er  þar  við  blámenn  að  berjast  sem  brúðir  eiga 

land  að  verja. 
Hvað  skulu  brúðir  í  bardaga. 
Sbr.  bóndi. 
brullaup    Bráðfengur  þykir  (Stuttur  er   GJ)    brullaups 

frami  (M). 
brunnur  Aldrei  er  svo  djúpur  brunnur  að  ei  verði  upp- 
ausinn. 
Brunnur  sá  er  óbirgur  sem  bera  þarf  vatn  í  (S). 
Brattan  skal  til  brunns  grafa. 
Enginn  veit  í  hverjum  brunni  vatn  verst  lengst. 
—  Ekki  þarf  að  sækja  vatn  í  annars  brunn  ef  nóg  er 
heima. 
Alla  (Margan  GJ)  ber  að  sama  brunni  (S). 
Ekki  ber  alla  að  sama  brunni. 
Seint  er  að  byrgja  brunninn  þá  barnið  er  dottið  ofan 

í  (S). 
Hver  sem  leitar  í  mörgum  brunnum  finnur  eitur  í 
einhverjum. 
líryggia  Hætt  er  að  gánga  á  hálH  bryggju. 
brynja  sjá  feigur. 

bryti  Sá  er  brytinn  vestur,  er  sjálfan  sig  tæhr  (Mág.  3). 
brytja  Sjaldan  brytja  tveir  sterkir  smátt. 
bú  Sveltur  sauðlaust  bú  (K). 
Flest  er  sætt  á  sjálfs  búi. 


24 


Margs  þarf  búið  með. 

Lítið  bú  þarf  litla  hirðíng. 

Hjúanna  trú  styrkir  bóndans  bú  (A). 

Bættu  svo  bú  þitt  að  eigi  annan  skaðir  (A). 

Bagi  er  oft  bú  sitt  að  flytja  (A). 

Þar  verður  sjaldan  búdrjúgt  sem  margar  eru  mat- 
seljur  (S). 

Oft  er  böl  í  bústángi. 

Sjaldan  er  búbætir  í  bónarverði  nje  bjarnarslátri. 

Sjaldan  græðir  búsmali  á  stöðli. 
búa  (Að)  efnum  (sínu)  þykir  (er)  best  að  búa  (M). 

Er  gott  um  örugt  (heilt)  að  búa  (Karlam.  8). 

=  Um  örugt  er  best  að  búa  (S). 

Búðu  að  þínu  en  eltu  ekki  óvíst. 

Sjerhver  býr  sitt  bóHð  best. 

Fleira  þarf  en  flasið  til  að  búa. 

Búa  verður  sem  í  bæ  er  títt  (S). 

Hvað  skal  þeim  að  búa  sem  öll  hjú  hata  (S). 

Enginn  má  bögulaust  búa. 

Best  er  til  hófs  að  búa  (S). 

Lengi  býr  að  fyrstu  gerð. 

Betra  er  svo  búið  en  ver  búið. 

Lengi  býr  um  barnaskap. 

Fáir  kunna  sig  í  fögru  veðri  heiman  að  búa. 
budda  Hver  vill  sína  buddu  birgasta. 
búkur  Eg  hef  nú  nær  því  búkinn  í  blæjunni. 

Á  fullum  búk  stendur  fatt  (hýrt;  höfuð. 

Býh'fið  gerir  búkinn  sjúkan. 
búland  Nú  er  fundið  búland. 
búmaður  Mörg  er  búmanns  raunin  (A). 

Gamlir  búmenn  bila  síst  (S). 

Það  er  ekki  búmaður  sem  ekki  kann  að  berja  sjer  (S). 

Blástu  á  búmaður,  blátt  er  undir,  vera  mun,  sem  vant 
er,  vatn  undir  flautum. 


25 


búníngur  Mörgum  skipast  við  góðan  búníng. 

Mörgum  verður  búníngurinn  að  bana. 
búnki  Háll  er  oft  hallur  búnki. 

bú(r)kona  Sjaldan  deyja  bú(r)konur  fyrir  búrdyrum  (S). 
buxa  Það  sem  jeg  hugsa,  kvað  buxa,  það  skal  jeg  segja 

þjer  treyja  (PS). 
bý  Svo  bjargast  bý  sem  birnir. 

Ekki  eru  bý  bjarnar  hræða. 
býlífi  sjá  búkur. 
bylja  Mest  bylur  í  tómri  tunnu  (S). 

Lengi  bylur  á  Láka. 
byr  Fleira  er  byr  en  vindur  í  voðum. 

Ekki  sigla  allir  sama  byr  (S). 

Bíðendur  eiga  byr  en  bráðir  andróður  (S;  sbr.  bíða). 

Þeir  fá  byr  sem  bíða  (S). 

Einhvern  tíma  batnar  byr  þó  blási  nú  á  móti. 

Njóta  skal  byrjar  þá  býðst  (PS). 

Sbr.  kaupmaður. 
byrði  Hver  hefur  sína  byrði  að  bera  (S). 

Annars  byrði  er  öðrum  Ijett. 

(Altjafnt  GJ)  fellur  fótlaus  byrði  (S). 

Æ  fellur  nokkuð  úr  faranda  byrði  (S). 
byrlari  Bollar  margir  byrlarann  trylla. 
býsn  Býsn  skulu  fádæmum  sæta. 
býsna  Býsna  skal  til  batnaðar  (að  betur  verði)  (Flat.  I 

231,  K  og  0.). 
bæn  Margur  sigrast  af  mjiíkri  bæn  (S).  Sbr.  bón. 
bær  sjá  barn. 

bögusmiður  Bráður  er  bögusmiður  (S). 
böl  Böl  gervir  mann  fölvan  (Rúnakv.). 

Bölið  köllum  vjer  ilt  til  litar  (M). 

Fátt  er  bótalaust  böl  (S). 

Bót  fylgir  böli  hverju. 

Bótin  er  næst  þá  bölið  er  hæst. 


26 


Svo  skal  böl  bæta  að  bíða  annað  meira  (Grett.  108). 

Ekki  er  eitt  böl  með  öðru  bætt. 

Þúngt  er  þegjandi  böl. 

Sá  er  eigi  líkur  böl  að  bera  er  eigi  má  bíða  (G). 

Allir  vilja  síns  böls  blindir  vera. 

Ljúft  er  að  minnast  liðins  böls  (PM). 

Sbr.  biðlund,  bót. 

D 

dafna  Nú  dafnar  það  er  doðna  skyldi. 
dáð-  Djarft  má  fyrir  dáðaverk  svara  (S). 

Ilt  er  að  vera  dáðlaus  þá  duga  skal. 

Dáðlítill  oft  drjúglega  lætur. 
dagur  Mörg  eru  dags  augu  (Háv.). 

Ekki  skína  allir  dagar  eins  heitt. 

Allir  dagar  eiga  kvöld. 

Að  kveldi  skal  dag  leyfa  (Háv.). 

Enginn  dagur  er  til  enda  tryggur. 

Ekki  er  allra  daga  komið  kvöld. 

Ekki  er  sest  sól  allra  daga. 

Fyrr  lægir  Ijós  en  lokið  er  kveldi. 

Svo  verður  dagur  drjúgursem  snemma  ertekinn  (PS). 

Hver  dagur  hefur  sína  mæðu. 

Seint  h'ður  (Svikull  er  PS)  sólarlaus  dagur  (S). 

Dagur  er  altíð  nóttu  nálægur. 

Ekki  ber  alt  upp  á  einn  daginn. 

Seinna  koma  sumir  dagar  og  koma  þó  (S). 

Aldrei  kemur  góður  dagur  of  snemma. 

Dagur  kemur  eftir  þennan  dag. 

Á  morgun  kemur  dagur  og  þá  koma  ráð. 

Einn  dagur  tekiir  annars  björg  í  burt. 

Ekki  er  að  kvíða  ókomnum  degi. 

Þeim  dugir  ekki  dagur  sem  drekka  fram  á  nótt. 

í  dag  mjer,  á  morgun  þjer. 


27 


dalur  Eigi  er  ólíklegt  að  dalur  mæti  hóli  (Laxd.  134). 
dámur  Hvað  dregur  dám  af  öðru. 

—  Hver  dregur  dám  af  sínum  sessunaut. 

=  Dregur  hyer  dám  af  sínum  legunaut,  siði  af  sín- 
um  sessunaut. 
dándis-  Dándiskvinnu  kaupir  enginn  ofdýrt. 
dánu-  Dánumenn  segja  til  sín. 
dans  Dans  er  gárúnga  glys. 

Ein  griðka  gerir  engan  dans. 

Fleira  þarf  í  dansinn  en  fagra  skóna. 

Far  þú  í  dans,  en  gættu  hvar  þú  stígur. 

Þú  hefur  farið  fyrr  í  dans  og  fundið  lag  á  kvæðum. 

Margur  er  dapur  eftir  dansleik. 

Oft  kemst  sá  í  krappan  dans  sem  ekki  leitar  fyrir 
sjer  (S). 
dansa  Margur  dansar  þó  hann  dansi  nauðugur  (S). 
danska  Auðnæm  er  ill  danska. 
dári  Fús  er  dárinn  í  fárin  (A). 

Dárar  eru  djarfastir  (S). 
dauði  Dauðinn  er  öllum  auðinn  (PS). 

Betri  er  dauði  en  aumt  (sjúkt)  h'f. 

Dauði  er  als  ils  endir. 

Daprast  flest  við  dauðans  þyt  (A). 

BHndur  er  dauðadagur. 

Dauðinn  lætur  ei  þeyta  lúður  fyrir  sjer. 

Dauðinn  er  allgóður  dótturmágur. 

Eins  dauði  er  annars  brauð. 
dauður  Alt  er  dautt  sem  ekki  er  rautt. 

Fyrr  er  dapur  en  dauður. 

Dauðar  eru  (ei  altíð  GJ)  dauðs  manns  sakir  (S). 

Dauðir  eru  dauðs  manns  vinir  (S). 

Fáir  eru  drengir  hins  dauða. 

Dælt  er  (Það  er  ekki  dælt)  á  dauðan  að  Ijúga  (S). 
.    Betra  er  dauður  að  vera  en  um  húsgáng  að  fara. 

Sá  dauði  hefur  sinn  dóm  með  sjer. 


28 


daufur  Daufur  veit  ei  deili  á  hljóðum. 

Dælt  þykir  við  daufan. 

Hvað  skal  daufum  hörpusláttur. 

Ilt  er  daufum  kvæði  að  kveða  (S). 

Þá  skyldi  ei  dauft  er  drekka  ætti. 
daunn  Flestum  þykir  sinn  daunn  sætur. 
daus  Nú  vill  ei  upp  nema  dausinn. 
Davíð  Dæmalaust  er  það  um  hann  Davíð  konúng. 
deigur  Deigan  skal  deigum  bjóða. 
deila  1  Sjaldan  veldur  einn,  ef  tveir  deila  (Fms.  IX  508). 

Enginn  deilir  lengi  einn  (S). 

Ilt  e'r  við  dýran  að  deila  (S). 
deila  2  Oft  verður  af  litlu  efni  löng  deila  (S). 

Deila  er  djöfuls  ábreiða. 
detta  Oft  dettur  um  litla  þúfu. 

Enginn  dettur  lengra  en  til  jarðar. 

Það  dettur  ei  sem  ei  er  við  komið. 

Hann  dettur  ei  niður  við  dægramótin. 
deyja  Eitt  sinn  skal  hverr  deyja  (Völs.  9  og  o.). 

Enginn  deyr  oftar  en  einu  sinni. 

=  Dauður  verður  hverr  (Hallfr.,  Deyja  skal  [Deyja 
verður  Örv.  110]  hver  um  sinn). 

Fáir  reyna  nema  eitt  sinn  að  deyja. 

Dægur  eitt  er  [þjer]  dauði  ætlaður  (Gríp.). 

Þá  mun  hver  deyja  er  feigur  er  (Reykd.  31). 

Margtítt  er  það  þó  menn  deyji. 

Margur  hefur  dáið  á  styttri  tíma. 

Ekki  deyja  allir  þó  einn  deyji. 

Betra  er  að  deyja  dýrlega  en  lifa  við  skömm  (Flóv.  1 66). 

Ilt  er  að  deyja  ráðalaus  (S). 

Ekki  dvín  eftir  þann  dauða. 

Deyr  því  margur  að  enginn  bjargar. 

Ekki  deyr  sá  dýrt  kaupir. 

Deyr  dugga  þótt  í  dali  skríði,  þá  er  öll  eru  örlög  farin 
(Flóv.  204). 


29 


digur  Ilt  er  að  koma  tveim  digrum  í  einn  sekkinn  (K). 

dís  Ekki  eru  allar  dísir  dauðar. 

djákní  Ekki  er  alt  lygi  sem  djákninn  segir. 

djarfur  Djarfur  er  hver  um  deildan  verð. 

djúp  Botnlaust  djúp  er  bágt  að  kanna. 

djöfuU  Ekki  fagna  djöflar  dansi  nema  darki  með  (S). 

Af  fátækra  metnaði  skeinir  djöfullinn  dausinn. 

Enginn  djöfull  í  annan  fer. 

Hver  hefur  sinn  djöful  að  draga. 

Hver  djöful  vill  hræða  má  hátt  kalla. 
dofi  Mart  vill  dofinn  deyfa. 
dómari  Ekki  tjáir  að  deila  við  dómarann  (S). 
dómharður  Oft  ersá  dómharðursem  dómsvald  ei  ber(S). 
dómur  Dóms  er  hver  verður  fyrir  sínu  að  hafa. 

Misjafnir  eru  manna  dómar. 
dóttir  Dýr  er  dóttur  gáfan. 

Dóttirin  klæðist  af  móður  mötli. 

Sbr.  fótur,  mágur. 
draga  Dælla  væri  að  draga  ef  hálft  hleypti  (Fbr.  38). 

Ekki  dregur  jafnþúngur  annan  um  garð. 

Það  verður  að  draga  sem  á  vill  bíta. 

Alt  dregst  til  eins  um  síðir. 

=  Dregst  til  þess  sem  verða  vill. 

Það  dregur  hvorugan  sem  ekkert  er. 

Dregið  er  það  sem  drýpur  (S). 
dramb  Eykst  dramb  sem  álnir  fjölga  (S). 

Margur  elur  dramb  sitt  á  annara  sveita. 

Dramb  er  falli  næst  (S). 
dráttur  Fækkar  nú  um  fengsama  drætti  (S). 

Sjerhver   fylgir  (Flestum    er   títt    að    fylgja)    sínum 
drætti  (S). 
draugur  Fáir  eru  draugar  dagljósir. 

Betra  er  að  vera  laus  við  hauginn  en  bundinn  við 
drauginn. 


30 


draumur  Draumarnir  gánga  eftir  daglátum. 

Draumar  eru  oft  dáranna  spádísir. 

Huggar  hálfur  draumur  (S). 

Ljótur  draumur  er  oft  fyrir  litlu  (Bisk.  II  225). 

Oft  er  mikill  draumur  fyrir  litlu  efni  (PM). 

Draumarnir  laða  oftast  á  lygum. 

Líkar  eru  menjar  draums  og  skugga. 

Gott  er  að  vakna  af  vondum  draum. 

Sá  sem  vaknar  af  vondum  draum,  verður  feginn. 

Það  er  ils  draums  best  að  vakna  sem  fyrst. 
dregg  Hafi  sá  dreggjar  er  saup  af  staupinu. 
dreki  Drekarnir  rísa  oft  á  sporð  (M). 
drekka  Drekka  þarf  dæstur  maður. 

Drekk  sem  gestur,  et  sem  heima  alinn. 

Hann  hefur  marga  fjöruna  drukkið. 

Fleira  er  gaman  en  drekka. 

Drekka  býður  góð  áta. 

Drukkinsmunnur.talar(drafarGJ)afhiartansgrunn(K). 

Drukkins  manns  orð  eru  draumi  h'k. 

Við  birtu  skyldi  í  botn  drekka  (PM). 

Sbr.  dagur. 
drengskapur  Oft  verður  ódrjúg  tiF  drengskaparins  hin 

ófrjálsa  ættin  (Fms.  II  69). 
drengur  Drengur  er  sá  drengsverk  vinnur  (S). 

Sá  er  drengur  sem  við  gengur  (S). 

Af  dálitlum  pilti  verður  dýr  drengur. 

Góðum  dreng  er  þar  gott  sem  hann  lifir. 

Oft  er  drengur  í  dánumanns  ætt. 
dreyma  Ekki  er  alt  sem  dreymir. 

Dreymir  hvern  til  daglátanna  (S). 

=  Eftir  daglátum  dreymir  mann  (S). 

Böl  er  ef  barn  dreymir,  nema  sveinbarn  sje  og  eigir 
sjálfur. 
drjúgur  Það  verður  þjer  drjúgara  en  skyrtunnan  í  skamt- 
inum. 


31 


Drjúgt  er  það  sem  drýpur  (S). 

Drjúgt  er  það  sem  ætíð  fer  vaxandi. 

Sá  varð  nú  drjúgari  er  verr  vildi. 
dropi  Lengi  er  dropinn  að  bora  bergið. 

Dropinn  holar  harðan  stein  (S). 
drós  Fleira  er  gott  en  forrík  drós  (S). 
drottinn  Dýrt  er  (mun  verða,  láta  menn)  drottins  orð 
(Laxd.  182,  M  og  o.). 

Drýgst  er  það  sem  drottinn  gefur  (S). 

Dáðlaus  er  drottinsvikari. 
drukna  Mávera  að  vjer  druknum  nærlandi  (Vallalj.  182) 

(Margur  druknar  n.  1.  GJ). 
drykkur  Áfengur  drykkur  er  óminnisöl  (S). 

Oft  skiljast  góðir  drykkir  af  dönsku  keri. 

Sbr.  batna. 
dúfa  Ekki  kemur  dúfa  úr  hrafns  eggi  (S). 

Þar  er  lítil   duna  sem  ein  dúfa  dansar  (leikur;   S) 
(Dunar  lítið  þó  ein  d.  d.  S). 

Sbr.  bogi. 
duga  Sjer  duga  flestir  sjálfum  best. 

Þeim  skal  duga  sem  þörf  er  meiri  (A). 

Ekki  dugir  ófreistað. 
dugnaður  Ekki  er  dugnaður  á  einn  veg. 
dúkur  Það  er  góður  dúkur  sem  aldrei  festir  vott  á. 
dul  Margan  hefur  dulið  drepið  (K). 

Láttu  ekki  dulinn  (!)  drepa  þig. 
dulinn  Margur  er  dulinn  að  sjer  (Grett.  157). 
dulur  Oft  er  dulur  undir  dökkum  feldi  (S). 
dust  Ekki  er  rokið  fyrir  þjer  rófudustið. 
dvergur  Á  gulli  verða  dvergarnir  gintir. 
dvilia  Dvín  það  (þá)  oft  sem  (er)  duga  skyldi. 

=  Mart  dvínar  þegar  duga  skal. 
dyggð  Dyggð  eflir  sjálfa  sig 

=  lofar  sig  sjálf. 


32 


Dyggðin  er  með  djúpum  rótum. 

Dyggðin  er  dýrkeypt. 

Vinnan  verður  keypt  en  dyggðin  aldrei  (K). 

Betri  er  dyggð  en  dýr  ætt. 

Dyggð  er  dárum  heimska  (A). 

Þar  dofnar  dyggð  sem  sællífið  situr  (A). 
dyggur  Dyggra  er  hollast  dæmi  að  fylgja. 
dylja-  Dylja  má  þess  er  einn  hver  segir  (M). 

Lengi  dylst  í  djúpunum. 
dyr  Hver  ver  sínar  dyr  sem  hann  kann. 

Oft  gjalda  stofudyr  stafkarla  reiði. 
dýr  Er  þá  (v.  1.  annars  er  þá)  eigi  dýr  í  festi  (Hrafnk.  27). 
dýrð.Mikið  er  nú  um  dýrðir,  kvað  Dalskeggur. 
dýrshorn  Enginn  gerir  dýrshorn  úr  hundshala. 
dæma  Engi  dæmir  sjálfan  sig  (M). 

Sjerhver  dæmir  eftir  sínu  höfði. 
dæmí  Eins  dæmin  efu  verst. 

Æsir  óhegnt  dæmi  (S). 

Gott  dæmi  er  á  við  góða  ræðu  (S). 

Oft  hafa  lofleg  dæmi  litla  fylgd  (S). 

Til  þess  eru  vond  dæmi  að  varast  þau  (S). 

111  dæmi  spilla  illum  og  góðum. 

Margs  hafa  dæmin  gefist. 

Láðu  ekki  öðrum  þín  dæmi. 

Margur  láir  sín  dæmi. 

Fyrr  mun  dag  en  dæmi  þrjóta. 
dæstur  sjá  drekka. 
dögg  Dögg  grænkar  gras. 


eðli  Ekki  breytir  eðlið  sjer. 
ef  Ef  stendur  í  hverri  lögbók. 
Ef  stendur  fyrir  hundraðskaupi. 


33 


efamál  Efamálin  oft  verða  brigðul. 

efi  Efinn  villir  allflesta. 

efna  Auðvelt  er  að  lofa,  örðugt  að  efna  (S). 

Betra  er  ólofað  en  illa  efnt  (A). 
efnd  Þá  er  efndanna  vant  þegar  heitið  er  komið  (S). 

Efndanna  er  oft  vant  þó  heitin  sjeu  góð. 
efni  Efni  á  ósmið  fá  (K,  E.  skyldi  ó.  hafa  GJ). 

Efnin  þurfa  [o:  þarf]  til  alls  (S). 

Bágt  er  að  gefa  af  engum  efnum. 

Sbr.  láta. 
eftir  Ekki  er  eftir  það  sem  af  er. 
eftirlæti  Oft  verða  eftirlætisbörn  ættarskömm  (S). 
eftirreið  Þúng  er  eftirreiðin. 
egg  Allflest  munu  eggin  með  freknum. 
eiður  Eiður  er  endir  allrar  þrætu. 

Þar  ver  eiður  sem  unninn  er  (K). 

Lítið  skyldi  í  eiði  ósært  (Grett.  204). 

Eigi  skal  einn  eiður  alla  verða  (yfir  alla  ganga  Nj.  61) 
(Eigi  verður  (ver)  einn  eiður  alla  Bjhitdk.  26  og  o.). 

Ekki  er  synd  í  sönnum  eiði. 
eiga  Það  á  hver  hann  á. 

Best  er  hver  eigi  það  hann  á  (S). 

Þú  átt  fátt  af  því  þú  nýtir  ekki  smátt. 

Allir  eiga  nokkuð,  kvað  álfkonan  (K). 

Mart  er  betur  átt  en  óskað  (S). 

=  Betra  er  að  eiga  en  æskja. 

Ekki  verður  bæði  átt  og  út  borið  (af  sjeð;  S). 

Fagna  ei  fyrr  en  þú  átt. 

Þú  áttir  eftir  í  henni  grunnu  fleðu. 

Lítinn  kost  á  margur  und  sjer  (M). 

Sumir  hlutir  eiga  ekki  saman  nema  nafnið. 

Hver  á  við  sinn  sala. 
eigingjarn  Eigingjarn  hlær  ef  annan  flær  (S). 
eign  Sú  eign  er  best  að  eiga  sem  nægir. 


34 


Ríkari  er  eign  en  umboð. 

Vandfarið  er  með  annars  eign. 
eigna  Margur  eignar  sjer  það  er  hann  á  ekki  par  í  (K). 
eik  Allar  eikur  hafa  einhverja  rót  (PS). 

Allar  eikur  fyrnast. 

Engin  er  eik  án  kvista. 

Af  ávextinum  þekkist  eikin  (S). 

Fyrr  má  eikin  bogna  en  hún  brotin  sje. 

Þá  verður  eik  að  fága  er  undir  skal  búa  (Egilss.  249). 

Hefur  éik  það  er  af  annari  skefur  (Grett.  53  og  o.). 

Öðrum  bera  eikur  ávexti. 

Ekki  er  svo  fögur  eik  hún  fölni  ekki  um  síðir  (PS). 
einángur  Margir  verða  vaskir  í  einángrinum  (G). 
einbýli  Fáir  lofa  einbýli  sem  vert  er. 
eineygður  Betri  er  eineygður  en  blindur. 
einfaldur  Ekki  þarf  brögð  að  blekkja  þann  einfalda. 
einhentur  Ekki  er  einhentum  hægt  að  bjargast. 
einhlítur  Enginn  er  í  öllum  hlutum  einhh'tur. 
einhver  Betra  er  eitthvað  en  ekkert  ef  til  einhvers  dugir. 
einlífi  Aumt  (Ilt)  er  einh'fi  (S). 

Ef  þú  hefur  einh'fi,  elska  ekki  sælh'fi. 
einn  Einn  er  hver  einn  (JÓL). 

Oft  er  smátt  und  einum  (Hallfr.). 

Einn  skal  við  einn  eiga  nema  sje  deigur  (Örvaro.  99). 

Einn  skal  mót  einum  ganga  nema  annarhvor  sje  ragur. 

Betra  er  einn  að  vera  en  illan  stallbróður  hafa. 

Betri  er  einn  með  yndi  en  tveir  með  trega. 

Ekki  þarf  einum  að  lá. 

Fátt  segir  frá  einum  (Sig.  þögl.). 

Seint  er  eins  Hð  (K). 

Einum  þykir  dauflegt  saman  (M). 

=  Ilt  þykir  einum  saman  að  vera. 

Auðugur  þykir  einn  sjer  hvar  (M). 
eins  Þar  er  eins  potturinn  og  haddan. 


35 


einsdæmi  Einsdæmin  eru  verst  (Grett.  29). 
einstæðíngur  Margt  er  óhægt  einstæðíngum  (PS). 
einvera  111  er  þeim  einvera  sem  yfir  illu  býr  (S). 
eir  Þeir  verða  að  hafa  eirið  sem  ekki  hafa  látúnið. 
elíkert  Ekki  þarf  að  geyma  það  ekkert  er. 
ekkja  Oft  er  úlfur  í  ekkju  fje. 
elda  Gott  er  að  elda  gömlum  við  (S). 

Ýmsu  eldir. 
eldhús  Ef  eldhús  rýkur  og  kostur  er  í  klefa,  vantar  ei  vini. 
eldur  Oft  verður  mikill  eldur  (stórt  bál)  af  litlum  neista. 

Aldrei  geisar  eldur  án  reykjar. 

Þú  kveikir  (ei)  eld  af  kaldri  ösku. 

Lengi  lifir  eldurinn  í  öskunni  (S). 

Sá  eld  vill  fá  verður  að  leita  í  öskunni  (S). 
^Ekki  má  eld  með  eldi  slökkva. 

Þá  er  eldur  góður  inni,  þegar  frostdíngull  hángir  úti  (S). 

Við  þann  eldinn  situr  hver  sem  best  brennur. 

Sá  sem  eldinn  vill  hafa  hlýtur  reykinn  að  þola. 

Sá  hlýtur  eldinn  skara  sem  kalda  vini  vill  verma  (S). 

Kulnar  eldur  nema  kyntur  sje  (A). 

Allir  eldar  brenna  út  um  síðir. 

Ilt  er  eld  bera  í  sínu  skauti. 

Betra  er  að  stíga  í  eldinn  en  að  standa  í  honum. 

Sá  er  eldurinn  heitastur  er  á  sjálfum  liggur  (brennur 
S)  (Grett.  136). 

Hjer  mun  eldur  af  verða,  sagði  refur,  dreit  á  ísinn. 

Sbr.  neisti. 
elja  Elja  er  annarar  konu  vefur. 
elli  Allir  ellina  kjósa  en  engir  fenginni  hrósa  (A). 

Bágt  er  að  tefja  fyrir  ellinni. 

Oft  hefur  ellin  æskunnar  not. 

Flest  fylgir  ellinni  (K). 

=  Flest  fer  með  elli. 

Aldrei  er  elli  einfara  (S). 

3* 


36 


elska  1  Elskan  dregur  elsku  að  sjer. 

Alt  vinnur  elskan. 

Margur  hefur  krækt  sig  á  kvenna  elsku. 

Blint  er  elsku  augað  (S). 

Oft  er  elskan  amalynd  (S). 
elska  2  Allir  elska  eitthvað. 

Hvað  elskar  sjer  h'kt. 
elskhugi  Aftur  fýsir  elskhuga  síns  augnagamans  (S). 

Þángað  fýsir  elskhugann  sem  unnustan  er  (S). 
enda  Eftir  er  að  enda  þá  búið  er  að  lofa. 
endir  Endirinn  skyldi  í  upphafinu  skoða  (A). 

Alt  tekur  enda  um  síðir  (S). 

Þá  endirinn  er  góður,  er  alt  gott  (S).  . 
engi  Oft  er  fen  í  fögru  engi  (S). 
enni  Bólan  gerir  ófagurt  enni. 
epli  Sæt  epli  falla  af  sætu  trje  (G). 

(Hjer  fljótum  GJ)  vjer  eplin  með,  sögðu  hrossataðs- 
kögglarnir  (S). 

Betra  er  ephð  gefið  en  jetið. 
erfð  Aum  er  sú  erfðin  að  eiga  mök  við  tröll. 
erfiði  Drýgja  þarf  erfiði  meðan  h'f  lafir. 

Lángt  erfiði  gerir  stutta  nótt  (A). 

Oft  spilHr  h'til  stund  löngu  erfiði. 

Erfiðið  en  ekki  annað,  sagði  steinninn. 
erfíngi  Erfíngjans  grátur  er  innra  hlátur  (S). 
ergjast  Svo  ergist  hver  sem  hann  eldist  (Hkr.  II  344  og  o.). 
erindi  Oft  eru  smá  erindi  á  vorin  (S). 
erja  Erja  má  jörð  ef  ávöxt  skal  bera.  Sbr.  seinn. 
erkibiskup  Aldrei  verður  góður  erkibiskup  af  ofneyslu- 

manni  (S). 
eta  Þar  etur  hver  sitt. 

Vissi  hver  eta  átti. 

Lengi  getur  fullur  etið  og  latur  legið. 

Sá  etur  flest  sem  fæst  á. 


37 


Það  er  mart  í  búri  etandi  (er)  ekki  er  á  borð  berandi  (K). 

Hann  vill  ei  eta  nema  rautt  eitt  úr  eggi. 

Hann  etur  skarnið  undan  nöglunum  á  sjer. 

Ekki  er  alt  fyrir  augunum  sem  eta  skal. 

Vantar  það  sem  við  skal  eta  (S). 

Á  engum  hrín  ójetið. 

Þeir  (o:   úlfar)  etast  þar  til  að  halanum   kemur  og 
finna  ei  fyr  (Band.  35). 

Svángur  er  sá  er  eftir  etur  (S). 

Sbr.  fat,  leifa. 
ey  Allar  eyjar  eru  með  annmarka. 
eyða  Eins  og  aflast  eins  eyðist. 

Eyðist  það  sem  af  er  tekið. 

Eyðist  hvað  sem  upp  er  spent. 
eyðifugl  Hefur  eyðifugHnn  útsúngið. 
eyjamaður  sjá  landmaður. 
eykur  Það  er  illur  eykur  sem  ekki  endist  kirkjuleið  (S). 

Gengur  eykur  þó  ei  sje  ávalt  barinn. 
eymd  Ein  eymdin  býður  annari  heim. 
eyra  Þar  eru  eyru  sæmst  sem  óxu  (Nj.  233  og  o.). 

Fáir  (Engi)  hafa   sín   eyru   á   annara  (allra,  annars) 
höfði  (S). 

Seint  þreytist  eyrað  að  heyra. 

Kvöl  er  að  heyra  með  kerh'ngar  eyra  (S). 

Mörgum  klæjar  eyrun  við  kvisið. 

Ljá  skal  óhljóðs  eyru  ef  illa  er  talað  (S). 

Mörg  eru  konúngs  eyru  (S). 

Sbr.  auga,  úlfur. 
eyrir  Eyrir  er  eyris  virði. 

Menn  njóta  ójafnt  auranna. 

Einn  eyrir  verður  annan  að  leysa  ef  eigi  er  skileyrir  til. 

Útfús  er  illa  fenginn  eyrir  (S). 

Ilt  er  að  halda  útfúsum  eyri  (K). 

Ódrjúgur  verður  útborinn  eyrir  (S). 


38 


fá  Það  fær  hver  sem  fer  á  leit  (K). 

Sá  fær  er  fríar  (Hávam.,  sem  falar  GJ). 

Þeir  fá  sem  fyrst  koma. 

Lítið  fær  sá  litlu  sær  (S). 

Fagnar  hver  þá  fengið  er  (S). 

Ekki  vantar  það  sem  fengið  er. 

Fyrnist  þá  fengið  er  (S). 

Svo  ferst  hvað  sem  fengið  er  (S). 
fábreytt  Fábreytt  fer  ei  altíð  betur  en  óbreytt. 
faðir  Fár  er  sem  faðir,  enginn  sem  móðir  (S). 

Hver  mun  mjer  þá  trúr  ef  faðirinn  bregst  (G). 

Fáir  þekkja  föður  sinn  rjett. 

Ekki  ná  allir  fótsporum  feðra. 
fáföruU  Fákunnandi  skyldi  fáförull  vera. 
fagna  Fár  veit  hverju  fagna  skal. 
fagur  Alt  fagurt  er  augum  þekt. 

Fár  er  fagur  ef  grætur  (Flat.  I  566). 

Fár  verður  fagur  af  sárum  (Þormóðr). 

Eigi  aðeins  í  fögru  er  fengur  (M). 

Það  gildir  einu  hvar  fagurt  flakir  (S). 

Margur  mælir  fagurt  er  hann  hyggur  flátt  (G). 
fágætur  Fágætt  þykir  það  sem  fæst  sjaldan. 
fáheyrður  Fáheyrt  er  oft  furðanlegt. 
falda  Þjer  ferst  að  falda  tröfin. 
fálki  Með  tómum  höndum  tekur  enginn  fálka. 
fall  Fall  er  farar  heill  (Hkr.  III  204;  frá  bæ  en  ekki  til  GJ). 

í  flótta  er  fall  verst  (G). 

Þeim  er  falls  von  sem  flasar  (A). 

Þeim  er  búið  fall  sem  byrgir  sín  augu  (A). 

Hætt  er  þeim  við  falli  sem  hátt  hreykist  (S). 

Sá  nýtur  falls  sem  fær  af  betra. 
falla  Sá  fellur  oft  sem  fángið  býður. 

=  Opt  fellr  sá  er  fáng  býðr  (Karl.  393). 


39 


Sá  fellur  oft  fyrri  sem  frægri  er  (S). 

Sá  fellur  harðast  sem  á  hæl  dettur  (A). 

Hver  hart  fellur  stendur  verkjandi  upp. 

Fellur  hver  þó  frækinn  sje. 

Fallinn  er  hver  þá  fótanna  missir. 

Það  fellur  eins  og  flís  við  rass. 

Stundum  fellur  og  stundum  flæðir  (S). 

Sjaldan  fitnar  enn  fallni  (G). 
falsarí  Fánýtt  er  falsarans  lof  (S). 
fáng  Sá  hefur  fult  í  fángi  sem  við  fjandann  gh'mir. 

Sbr.  falla,  úlfur. 
fantur  Fantur  vill  hafa  sjer  fant. 

Fanta  knífur  er  fyrstur  í  smjör  (S;  mat  GJ). 

Fljótur  er  fantur  í  mat. 

Ilt  er  að  keppa  við  kjöftugan  fant. 
fánýtur  Fátt  er  svo  fánýtt  að  ekki  megi  nokkuð  afnýta. 

Oft  verður  fánýtt  að  fullu  gagni. 
far  sjá  allur. 
fár  1  Ekki  er  það  svo  fátt  sem  það  er  smátt  (Sturl.  I  523). 

Fár  er  sjer  fullnógur  (S). 
fár  2  Hver  fárið  elskar  fargast  í  því. 

Ýmsir  bjóða  öðrum  fár  (M). 
fara  Vel  fór  sá  fyrsti. 

Það  mun  fara  að  hinum  fornu  brautunum. 

Hann  fór  undan  með  stöfum. 

Hjá  mun  farast  hvatur  og  fælinn  (klókur  og  óklókur). 

Það  fer  sem  farlegt  er. 

Verður  hver  með  sjálfum  sjer  lengst  að  fara  (Gísl. 
Súrs.  25). 

Svo  fer  hver  sem  fær  er  (S). 

Aldrei  er  of  varlega  farið. 

Betur  er  farið  en  heima  setið. 

Mart  fer  vel  en  fátt  of  vel. 

Það  sem  fara  á  betur  en  vel  fer  oft  ver  en  iila. 

Þá  fer  vel  ef  ei  má  að  finna. 


40 


Það  er  vel  ef  vel  fer  (K). 

Fátt  er  betra  en  fara  vel  (K). 

Ekki  fer  ætíð  betur  þá  breytt  er. 

Fátt  fer  svo  vel  að  eigi  megi  betur  fara. 

Nú  fór  ver  en  vildi. 

Illa  fer  ef  aldrei  nýtur. 

Flest  of  fer  um  síðir  flatt  (S). 

Það  fer  sem  má. 

Mart  fer  öðruvísi  en  á  horfist  (ætlað  er  GJ;  S). 

Svo  fer  þegar  ekki  vill  veiðast. 

Mjer  fer  sem  fæstum. 

Flest  fer  vænum  vel. 

Mjer  fer  það  ekki  úr  fötum. 

Þá  fer  hverjum  aftur  að  fullfarið  er  fram. 

Það  fór  sem  hjelt. 

Farið  hefur  fjelegra,  dáið  dámlegra. 

Sbr.  fylgja. 
fáráður  Fáráður  er  forsvars  þurfi. 
farandkona  Oft  er  lygð  í  farandkonu  (S). 
fasta  Sá  má  fullvel  fasta  sem  fisk  hefur  á  borði. 
fat  1  Sá  jetur  mest  úr  fatinu  sem  fjærst  því  situr. 
fat  2  Aftur  sækir  fat  í  fornar  hrukkur  (S). 
fátækt  Fátækt  er  elli  fylgispök. 

Fátæktin  er  lötum  fylgisöm  (S). 

Fátækt  er  ei  í  útlegð  elt. 

Betri  er  seyrulaus  fátækt  en  illa  fenginn  auður  (S). 

Sbr.  árvakur,  fje. 
fátækur  Fátækur  er  hver  fjarri  sínu. 

Fátækur  má  ei  fríða  konu  eiga  nje  fagran  hest. 

Jafnan  hefur  fátækur  bú  á  baki. 

Fátækum  gerir  fátt  að  ama. 

Fátæks  manns  forði  er  altíð  auðkendur. 

Fátæks  manns  vinur  er  flóttagjarn. 

Fátæks  manns  festi  hefur  marga  hlekki  (A). 


41 


Fár  er  verri  þó  fátækur  sje  (G). 

Fátækur  má  snemma  fara  að  hátta  (S). 

Fánýt  eru  fátæks  plögg  (S). 

Fátækir  verða  frestskuldum  fegnir  (S). 

Hvergi  er  fátækum  krókur. 

Ölföng  forðast  fátæks  göng  (S). 

Flest  er  fátækum  fullgott. 

Margir  fæða  heldur  mús  en  fátæka. 

Þá  fátækur  fær  kæti,  fær  hann  ólæti  (S). 

Ekki  er  vandskírt  fátæks  manns  barn  (S). 

Af  Htlu  fær  fátæk  kona  barn. 

Sbr.  akur,  djöfull,  heilsa,  ríkur. 
fávís  Frægur  verður  sjaldan  sá  fávísi  (A). 
feginn  Tvisvar  sinnum  verður  sá  feginn  sem  rekur  á 
grunn  (K;  sem  á  steininn  sest  GJ). 

Kveldi  verður  feginn  sá  fyrir  kaup  sig  leigði  (A). 
feigur,  feigð  Ekki  má  feigum  forða  (Alex.  105  og  o.). 

Frammi  eru  feigs  götur  (Sól.). 

Verður  hver  þá  að  fara  er  hann  er  feigur  (Grett.  1 56). 

Allip  fara  (Fara  verður)  þá  er  feigðin  kallar  (Fas.  I  420). 

Þeir  verða  að  falla  er  feigir  eru  (Þiðr.  II  252). 

Alt  (Autt  GJ)  er  feigs  forað  (Fáfn.). 

Margur  er  feigs  voðinn  (S). 

Fátt  verður  feigum  til  tafar. 

Fljót  er  feigs  manns  ferð. 

Sjaldan  hittist  feigs  vök  frörin  (M). 

=  Auð  (Opin  GJ)  er  feigs  vök  (S).  • 

Brynja  gefur  ei  feigum  fjör  (S). 

Blind  eru  feigs  manns  för  (S). 

Blindur  er  feigs  vegur  (S). 

Alt  sýnist  feigum  fært  (S). 

Hverjum  bergur  nokkuð  er  eigi  er  feigur  (Fbr.  100 

og  0.). 

Skilur  á  milli  feigs  og  ófeigs  (S). 


42 


Eitthvað  legst  þeim  til  sem  ekki  er  feigur  (S). 

Ekki  veit  hvar  feigur  flækist. 

Fært  er  farið  feigum  og  gömlum. 

Sjaldan  sýður  feigs  manns  matur  á  gólfi. 

Feigð  er  flestra  voði. 

Engi  má  feigð  sinni  forða. 
feitur  Enginn  verður  af  einum  bita  feitur. 

Margur  verður  feitur  af  annars  fje  (S). 

Hið  feita  vill  ætíð  upp  fljóta. 

Sbr.  fríður. 
fela  Ekki  er  svo  fólgið  að  ei  verði  fundið. 
fella  Fremd  er  ei  að  fella  þann  sem  fætur  hefur  enga. 
fen  Fen  er  oft  fótum  nær  en  hyggur. 
fengur  Illur  fengur  illa  forgengur  (S). 
ferð  Hver  ferð  er  fjár  verð. 

Ekki^verða  allar  ferðir  til  fjár  (S). 
feykir  Mikið  er  um  í  feykirnum. 
fífill  Hann  má  muna  fífil  sinn  fegri. 
fífi  Því  er  fífl  að  fátt  er  kent. 

Fíflinu  skal  yfir  foraðið  vísa  en  afglapa  á  ísa. 

Fíflin  eru  getspökust. 

Flest  verður  fíflinu  að  orðum. 

Sjaldan  er  fíflum  frama  skortur. 

Á  gulli  skal  fífl  ginna. 

Hjer  tefla  tvö  fífl. 

Sbr.  ofurhugi. 
fíkja  Ekki  eru  firn  í  fíkjunni. 
fíU  Fast  stendur  fullur  fíll. 

Fíll  þekkir  sinn  aðal. 
fíngur  Þess  minnast  fíngur  er  forðum  unnu  (S). 

Allir  fíngur  eru  jafnlángir  þá  þeir  eru  í  lófann  lagðir. 

Sá  þarf  að  hafa  fíngur  af  járni  sem  fjandann  vill  flá. 

Sbr.  frágángur,  Pjetur,  rass. 
finna  Það  má  alt  finnast  sem  ekki  er  falið  (K). 


43 


Það  finst  í  hlákunni  sem  falið  er  í  snjónum. 

Hver  finnur  það  hann  fá  vill. 

Það  finnur  hver  sem  um  er  hugað  (K). 

Hver  finnur  til  sín. 

Bragð  er  að  ef  sjálfur  finnur  (K). 

Að  flestu  má  eitthvað  finna  (S). 

Hægra  er  að  finna  að  en  gera  betur  (S). 
Finnar  Snælega  snuggir,  kváðu  Finnar,  áttu  andra  fala 
(Mork.  138).' 

Feitgjarn  er  finnurinn. 
firn  Flest  eru  firn  þeim  fátt  hafa  sjeð  (S). 

Firn  koma  móti  fádæmum. 
fis  Kulvíst  er  fisið  forna. 

Oft  verður  fis  að  fótakefli. 
fískímaður  Nú  er  illa  beygður  góður  fiskimaður. 
fískisaga  Fer  fiskisaga  en  flýgur  hvalsaga  (K). 
fískur  Allir  fiskar  eru  með  uggum. 

Það  eru  ekki  alt  góðir  fiskar  sem  synda. 

Fyrst  fúnar  fiskur  á  höfði. 

Fiskur  tekur  beitu  en  öngull  fisk  (S). 

Vesall  fiskur  fer  í  vesals  manns  net. 

Enginn  dregur  þó  ætli  sjer  annars  fisk  úr  sjó. 

Þar  (Hann  veit  hvar)  li^gur  fiskur  undir  steini. 

Gott  á  fiskurinn,  hann  má  drekka  þegar  hann  vill, 
sagði  drykkjurúturinn  (S). 

Betri  er  h'till  fiskur  en  tómur  diskur. 

Svo  má  það  vera  fiskur  og  smjer,  að  það  drepi  mann. 

Lýist  fiskur  ef  lengi  er  barinn. 

Jafnir  fiskar  spyrðast  best. 

Sbr.  vesall. 
fítla  Ekki  fitlar  við  á  Læk. 
fítna  Fáir  fitna  af  fjártökum. 

Sjaldan  fitnar  enn  fallni  (G). 

Sbr.  orð. 


44 


fjall  Annað  vill  til  fjalls  en  annað  til  fjöru. 

Flest  eru  fjöll  með  hrjóstrum. 
fjandinn  Ekki  er  fjandinn  iðjulaus  (S). 

Þar  sem  fjandinn  ekki  er  þar  hefur  hann  sína. 

Ekki  er  það  laust  sem  fjandinn  heldur. 

Illa  má  ygla  sig  ef  fjandann  skal  fæla. 

Sínum  er  fjandinn  verstur  (S). 

Ekki  er  fjandinn  frændrækinn. 

Þegar  hver  hefur  sitt  hefur  fjandinn  ekki  neitt. 

Þar  hefur  fjandinn  fundið  móður  sína  (Valdimarss.). 

Fjandinn  lætur  altíð  fúlt  eftir  sig. 

Ilt  er  fleira  en  fjandinn  sjálfur. 

Það  má  fjandinn  gera  að  vera  dauður  og  jeta  ekki. 

Sbr.  fáng,  fíngur,  fleygja,  flóki. 
fjara  Verða  menn  þeir  er  uppi  fjarar  (M). 
fje  Alt  verður  til  fjárins  unnið  (Grett.  133). 

Fús  er  hver  til  fjárins  (S). 

Njóta  skal  fjárins  meðan  kostur  er  (S). 

Hirtu  vel  fengið  fje. 

Svo  er  fje  sem  fáendur  duga. 

Frjósa  verður  til  fjár  síns. 

^  Kala  skal  og  húngra  til  fjár  síns. 

Mörgum  þykir  fullgott  fje  (M). 

Láttu  þig  ei  fje  tæla  þó  fagurt  sje. 

Er  fje  (Alt  er  GJ)  fjörvi  firra  (Nj.  393). 

Mart  er  fríðara  en  fje. 

Rýrt  er  óskafjeð. 

Ekki  fylgir  alt  fjenu  (S). 

Fje  veldur  frænda  rógi  (Rúnakv.). 

Betra  er  að  manninn  vanti  fje  en  fje  vanti  manninn. 

Aumt  er  ástlaust  fje. 

Til  þess  er  fje  að  flíka  því  (S). 

Fje  er  drotni  gh'kt  (Vígagl.  38,  K). 

Fje  frekar  hug,  fátækt  mínkar  dug  (A). 


45 


Afgjarnt  verður  (er  GJ)  öfundarfje  (G). 

Fáir  munu  njóta  fólgins  fjár. 

Ekki  eiga  allir  fjárheill  saman. 

Ekki  er  afnámsfje  í  annara  flíkum  (S). 

Fje  er  best  eftir  feigan  (Gíslas.  kap.  30). 

í  mörgu  fje  er  misjafn  sauður  (S). 

Víða  stendur  fje  fótum. 

Bágt  er  að  bæsa  ófæddu  fje. 
fjebætur  Fleira  er  gleði  en  fjebætur  einar. 
fjegirnd  Fjegirndin  hefur  margan  felt. 
fjegjöfuU  Fjegjöfull  eyðir  en  fjedrögull  seiðir  (S). 
fjelagi  Sá  sem  hefur  knött  og  knattdrep  fær  einhvern 

fjelaga. 
fjelaus  Fúll  er  hver  fjelaus  (S). 

Betra  er  að  vera  fjelaus  en  ærulaus. 
fjórði  í  fjórða  sinn  er  fullreynt  (S). 
^ós  Byrg  þú  fjósið  meðan  baulan  er  úti. 
^öður  sjá  nef. 
fjöl  Hann  hefur  látið  fjölina  fljóta. 

Hann  er  ekki  við  eina  fjölina  feldur. 
fjör  Hver  er  frekur  til  fjörsins  (Fas.  II  150  og  o.). 

Alt  lætur  fjörvi  fyr  (Laxd.  227). 

Fjör  er  flestum  sárast. 

Verða  flestir  fjörlausn  þola  (Hyndl.). 

Flestir  verða  fjörlausn  fegnir. 

Fjör  er  sem  hángi  á  hör. 

Sbr.  fje. 
flá  Sá  flær  sem  fantur  sem  fær  ei  kropp  úr  skinni. 
flagð  Oft  er  flagð  (fox  GJ)  í  fögru  skinni  (Eyrb.  81  og  o.) 
(fögrum  ham  GJ). 

Oft  fellur  flagð  af  litlu. 

Ekki  er  landsskaði  í  Ijótu  flagði. 

Hafa  skal  það  af  flagðinu  sem  fá  má. 


46 


flár  Æ  hlær  flár  þá  annar  hlær  (S). 

Oft  mælir  sá  fagurt  er  flátt  hyggur  (A). 
fláráður  Fláráðum  má  trautt  of  trúa  (M). 
flas  Flas  er  falli  næst  (S). 

Margan  hefur  flasið  felt  (S). 

Sjaldan  er  flas  til  fagnaðar. 

Flas  gerir  engan  flýtir. 

Flas  og  slys  eru  förunautar  (A). 
flasa  Margur  flasar  fús  til  síns  skaða. 
flaustra  Að  flaustra  er  ekki  að  flýta  sjer  (S). 
flautir  Vera  mun  sem  vant  er  vatn  undir  flautum. 

Saman  dregur  flauta  menn  og  maura. 
fleinn  Fleinn  veit  feigs  stöðu. 
flesk  Lengi  má  fleskið  hánga,  sje  ei  á  því  tekið. 

Ekki  þarf  að  smjörga  það  fleskið  sem  nóg  er  feitt. 

Feitt  flesk  fjell  þjer  í  ketil  ef  þú  kant  að  súpa  (Fms. 
XI  348). 

Sbr.  hundur,  smjör. 
fleygja  Þeim  fleygir  fúsum  sem  fjandinn  eltir. 
fleygur  Menn  reka  helst  þann  fleyginn  sem  best  gengur  (S). 
flík  Ekki  er  fjefurða  í  flíkinni. 
flís  Þar  er  flís  sem  við  rís. 
fljóta  Flýtur  meðan  að  ekki  sökkur  (K). 

Flýtur  upp  þó  fari  í  kaf  (S). 
fljúga  Svo  verður  hver  að  fljúga  sem  hann  er  fjaðraður  (S). 

Ilt  er  að  fljúga  fjaðralaus  (S). 
fló  Minna  sækja  flær  tvo  menn  í  rekkju  en  einn  (Þiðr.  1 230). 
flóki  Þú  ert  fullur  af  flókum  sem  fjandinn  af  krókum. 
flot  Fínt  er  flot  og  ket  en  fullkaupa  má  það. 

Hvað  skal  flot  við  feitum  sel. 

Síst  mun  eg  flotinu  neita. 
flóttamaður  Flóttamanninn  er  ei  hægt  að  hefta  (Sturl.  II 24). 
flótti  Flótti  er  falli  næst  (S). 

í  flótta  er  fall  verst  (Fms.VIII  117). 


47 


fluga  Illa  höggva  húngraðar  flugur. 

Sjaldan  er  fluga  í  feigs  mat  nema  dauð  dálpi  (K  =  GJ). 
flýja  Sá  sem  flýr  ber  sökina  á  baki  sjer. 

Betra  er  að  flýja  en  flökta  illa. 

Ilt  er  flýjanda  að  hefta  (Fms.  IX  370). 

Sbr.  flóttamaður. 
flykki  sjá  gagn.  ' 

flýta  Ekki  er  til  fagnaðar  að  flýta  sjer. 
flærð  Svei  þjer  flærð,  þú  ert  ekki  á  bók  lærð  (S). 
fóðurpeníngur  Á  sinu  feitist  eigi  fóðurpeníngur  (S). 
fól,  fóli  Seint  er  að  kenna  fóli  vísdóm  (Parc.  10). 

Ekkert  er  það  fól  að  engi  þurfi  tól  (S). 

Fyrst  er  fólið  í  skál  (S). 

Fóli  skal  á  foræði  hleypa  (S). 

Stendur  fóli  uns  fætur  verkjar  (S). 
foli  Oft  verður  galinn  foli  góður  hestur  (S). 

Úngir  folar  dansa  sem  hestar. 
fólskur  Jafnan  vinnur  fólskur  maður  fyrsta  leik  (S). 

Tamt  er  fólskum  friði  að  spilla  (A). 
forað  Foruðin  sjást  best  við  (Orkn.  207).  Sbr.  feigur. 
fordild  Sína  fordild  sækir  hver. 
foreldri  Fár  gleðst  foreldris  bana. 
foríngi  Góðum  foríngja  er  gott  að  fylgja. 
forlög  Sínum  forlögum  verður  hver  að  fylgja  (S). 

Verður  hver  eftir  sínum  forlögum  að  leita  (Vatnsd.  1 1). 

Forlögunum  fresta  má  en  fyrir  þau  ekki  komast  (S). 

Óhægt  mun  forlögin  að  flýja  (Vatnsd.  20). 

Enginn  fær  sín  forlög  flúið. 

Torsótt  er  að  forðast  forlögin  (Vatnsd.  24). 
forneskja  Fátt  er  rammara  en  forneskjan  (Grett.  159). 

Lengi  fylgir  forneskjan. 
fornmæli  Fregnast  fornmæli  öll  (K). 
fors  Fors  hæfir  heimskum,  hyggnum  ei. 
forsjón  Forsjónin  skyldi  í  fordyrum  standaT 


48 

forvitinn  Sá  sem  aldrei  er  forvitinn  verður  aldrei  fróður. 

Forvitinn  vill  alt  vita  nema  sína  eigin  vömm  (S). 
forvitni  Fáa  leiðir  gott  af  forvitninni. 
forvitur  Fálátur  er  oft  hinn  forvitri. 
fóstra  1  Sá  er  ógöfgari  er  öðrum  fóstrar  barn  (Mork.  2). 
fóstra  2  Sjaldan  (aldrei)  bregst  fóstra  barni  (S). 

Fóstran  drekkur  það  barnið  leifir. 

Hann  ann  barninu  vegna  fóstrunnar. 
fóstri  Ærnar  á  fóstri  minn  flakspildur. 
fóstur  Fjórðúngi  bregður  til  fósturs  (Nj.  177).  Sbr.  fje. 
fótlaus  Hægt  er  að  fella  fótlausan. 
fótur  Hann  sjer  hvar  hann  stígur  niður  fætinum. 

Grær  gángandi  fótur,  sveltur  sitjandi  kráka  (S). 

Viljugur  er  fótur  til  vinar  húsa  (S). 

Ekki  tjáir  að  gefa  upp  á  sjer  fótinn. 

Hann  brá  undir  sig  betra  fætinum. 

Sá  drepur  oft  fæti  er  augnanna  missir  (Bisk.  I  742). 

Heldur  kemur  oft  við  sáran  fót  (M). 

Oft  kemur  við  stirða  hönd  og  sáran  fót. 

Þú  færist  ekki  fótum  saman. 

Þeir  mega  hafa  fattar  fætur  sem  fallegar  eiga  dætur. 

Engi  hnekkir  á  annars  fæti  (S). 

Hann  hefur  annan  fótinn  í  gröfinni. 

Einn  er  á  fæti,  annar  uppskorinn. 

Ut  er  á  einum  fæti  að  standa  (PS). 

Sbr.  hönd. 
fox  Fox  kann  nóga  flærð. 

Fox  er  ilt  að  erta. 
frágángur  Svo  er  frágángur  sem  fíngurnir  unnu  (S). 
Frakkland  Ekki  týnir  Frakkland  lofi  sínu. 
frami  Framkvæmd  fylgir  frami  og  gæfa  (S). 
framliðinn  Fátt  um  framliðna  (fjarlæga). 
framsýni  Framsýni  er  flasi  betri  (S). 
framsýnn  Sjef  framsýnn  veg  þó  sitji  í  myrkri  (A). 


49 


fregvís  Fróður  er  hver  fregvís  (Parc.  4,  S). 

freista  Freistað  er  eigi  fullgert. 

frelsi  Frelsi  er  fje  betra  (A). 

fremd   Fremd  er  eigi  að  fella  þann  sem  fætur  hefur 

enga  (A). 
frest  Mörgu.  svara  frestin  (Bósas.  30). 
fresta   Ekki   er  að   (má)  fresta  því  sem   framm   á   að 

gánga  (fara)  (S). 
frestskuld  Frestskuldum  ei  fagna  skal  (S). 
frestverk  Fáir  verða  frestverkum  fegnir  (K). 
fretkarl  Hvað  skulu  fretkarli  góð  vopn. 

Fúllega  skilst  fretkarl  við  öndina  (K). 
fretur  Oft  spáir  fretur  fyrir  fylli. 
freyja  Þángaðtil  má  kreista  freyjuna  að  hún  skræki. 

Þú  gefur  freyjunni  að  drekka. 
fríðleikur  Mætur  er  fríðleikur  ef  mannkostir  fylgja  (S). 
fríður  Frítt  er  fögnuður  augna. 

Oft  er  innan  fríður,  utan  Ijótur  (S). 

Fáir  verða  fríðari  þó  þeir  frýni  sig  (S). 

Ekki  er  í  fríðu  einu  fengur  nje  feitu  einu  matur. 

Fáir  eru  fríðari  ef  þeir  gráta. 

Fáir  eru  fríðir  í  fiskivoðum. 
friður  Friðurinn  er  fyrir  öllu. 

Betri  er  friður  en  bardagi. 

Friðurinn  teður  tún  og  engi  (S). 

Fljótt  (Flótti)  er  friðarmark. 
frilla  Betra  er  að  vera  góðs  manns  frilla  en  gefin  illa. 
frjett  Fáir  fara  svo  með  frjettir  að  ei  bæti  við. 
frjetta  Frjettir  oft  sá  er  fjarri  sitr  (Geðraunir  VI,  12). 

=  Frjetta  þeir  er  fyrir  (rángt  f.  firr)  sitja  (GJ). 
fróður  Fás  er  fróðum  vant  (Hávam.). 

Flest  verður  fróðum  að  kvæði  (S). 

Sbr.  fregvís. 


50 


frómur  Fult  skal   frómum  (föntum)  bera,  þó  skal  (og 

ekki)  borð  á  vera. 
frost  Frost  vita  á  fáar  stiörnur. 

Hætt  er  á  milli  frosts  og  funa. 
frumsmíð  Flest  frumsmíð  stendur  til  bóta  (SnE.  I  622). 
frægð  Betri  er  frægð  en  fje  (S). 

Frægð  er  elli  fylgispök. 
frægur  Engi  verður  frægur  af  engu  (Bósas.  25,  K). 

Enginn  þykist  offrægur  vera. 

Fyrst  skal  frægan  telja  (frægum  bjóða). 

Fyrst  er  alt  frægast. 

Oft  verður  sá  frægur  sem  fyrri  kemur  á  hólm. 
frækn  Skriðna  kann  fótur  þeim  frækna. 
frændi  Frændi  er  fastur  eyrir. 

Frændur  bornir  skyli  bræði  bindast  (Sigvatr). 

Fjörður  skyldi  milli  frænda  og  vík  á  milli  vina  (S). 

Ekki  er  djúpsett  frænda  fylgið. 

Frændur  eru  frændum  verstir  (kvað  refur,  sá  mórauð- 
an  hund)  (S). 

Frændi,  frændi,  sagði  refur  við  rauðan  hund. 

Fúll  er  frænda  rógur  (S). 
frændsemí  Ekki  stendur  fast  frændsemi. 
fúa  (=  fóa)  Brögðótt  reyndist  gemlu  fúa  (M). 
fugl  Allir  fuglar  úr  eggi  skríða. 

Fyrr  skríður  fugl  úr  eggi  en  fleygur  sje. 

Hver  fugl  sýngur  með  sínu  nefi. 

Svo  sýngur  hver  fugl  sem  hann  er  nefjaður  til  (S). 

Af  kvaki  best  má  kenna  fugla. 

Svo  flýgur  hver  fugl  sem  hann  er  fjaðraður. 

=  Hver  fugl  verður  að  fljúga  eftir  því  sem  hann  er       ^ 
fiðraður. 

Á  fjöðrum  skal  fugl  kenna  en  fásjenu  manninn. 

Af  hreiðri  má  hyggja  hver  fugl  þar  býr. 

Litlum  fuglum  h'tið  hreiður  lætur  best. 


51 


Betur  draga  tveir  fuglar  til  hreiðurs  en  einn. 

Fleiri  fuglar  fljúga  sjer  að  bráð  en  haukar  einir. 

Sá  er  fuglinn  verstur  sem  í  sjálfs  síns  hreiður  drítur. 

Illir  fuglar  boða  sjaldan  vært  veður. 

Allir  fuglar  eru  eigi  haukar. 

Hverjum  þykir  sinn  fugl  fagur  (S). 

Skjóta  mun  verða  til  fugls  áður  fái  (Orkn.  237). 

Betri  er  einn  fugl  í  hendi  en  tveir  í  skógi. 

Hver  fugl  er  kjörinn  sem  í  hendi  er. 

Fyrsti  fugl  fær  hið  fyrsta  korn. 
fúll  Fiíl  orð  koma  úr  fúlum  belg. 
fuUboðið  Fullboðið  er  þó  um  sinn  sje. 
fullgóður  Fullgóðan  telur  sig  sá  falinn  er  lýtum. 
fuUhugi  Nú  óttast  fullhuginn  flest. 
fullsæll  Fátt  amar  fullsælum. 
fuUur  Fyrr  er  fult  en  útaf  flói. 

Fullur  kann  til  flest  ráð  (K;  kunna  flest  GJ). 

Fullur  heitir  föstu. 

Fullur  kroppur  heimskur  haus. 

Fullur  veit  eigi  hvar  svángur  situr  (A). 

MisfulHr  þrífast  best. 

Sbr.  eta. 
fundur  Sá  á  fund  sem  finnur,  ef  enginn  finst  eigandinn. 

Að  leyna  fundi  er  að  h'kjast  þjóf  (S). 
fylgi  Betra  er  gott  fylgi  en  frændastoð  (S). 

Betra  er  fylgi  en  fjölmenni. 
fylgja  Mart  er  það  sem  (Ekki  veit  hvað)  faranda  fylgir. 

Það  fylgir  hverjum  sem  fast  er  við  hann. 

Fylgist  að  furtur  og  hnakki  (S). 
fylli  Fyllin  er  öllum  óhæg. 
fyrnast  Flest  fyrnist  þá  frá  h'ður. 

Fyrnist  þegar  fengið  er. 
fyrri  vari  (fyrirvari)  Þykir  betri  enn  fyrri  vari  (Vatnsd. 
65). 

4* 


52 


Fýsa  munk  ens  fyrra  vara  (M). 

Forsjálum  dugir  fyrirvarinn  (S). 
fyrstur  sjá  atburður. 
fæða  Enginn  fæðist  með  formenskunni  (S). 

Fæddu  mig  í  ár,  jeg  fæði  þig  að  ári  (S). 
föðurbetríngur  Fáir  eru  föðurbetríngar  (K). 
föðurhús  Fleygir  fúsum  að  föðurhúsum. 
fölski  Bágt  er  fölskann  að  fela. 
för  sjá  fall. 
förumaður  Það  er  ekki  fundið  eftir  förumennina. 

Æ  hlýst  ilt  af  illum  förumönnum. 
föt  Fötin  prýða  manninn. 


gagn  Hafi  sá  (Þeir  hafa)  gagn  er  guð  vill  (S). 

Að  því  má  gagn  verða  sem  á  land  kemur. 

Hann  er  ekki  nema  gagnið  og  greiðinn. 

Skjótt  er  gagn  gert,  skerðu  af  flykkinu  (S). 
gagnstigur  Gagnstígar  verða  oft  glapstígar  (S). 
gálgi  Búinn  er  gálginn,  en  bófana  vantar  (S). 
gall  Gall  er  ekki  gómsætt  (S). 
gamall  Tvisvar  verður  gamall  maður  barn. 

Lengi  er  gamall  maður  barn  (K). 

Oft  er  gott  það  er  gamHr  kveða  (Hávam.). 

Oft  kann  (gefur)  gamall  maður  góð  ráð. 

Ekki  er  hægt  gamlan  að  ginna  (S). 

Gamlan  er  seint  að  snotra  (S). 

Ilt  er  að  kenna  afgömlum  (S). 

Fáir  gera  gömlum  betur. 
— ^Gott  er  að  vera  gamall  og  muna  mart. 

Hann  er  eldri  en  tvævetur. 

Seigar  verða  gamals  manns  sinar  (Beverss.  242). 

Oft  verður  sá  gamall  er  með  orðum  er  veginn  (S). 


53 


Gott  þykir  gömlum  baðið  (K). 

Ilt  er  að  glettast  við  gamlan  (S). 

Þúngt  veitir  gömlum  að  gánga  í  kletta  (S). 

Stirð  eru  gömlum  stöðubeinin  (S). 

Þúng  verða  gamalla  manna  föll  (Fms.  III  189). 

Hætt  er  gömlum  ef  hrasa  kann. 

Nú  ætlar  gömlum  að  glepjast. 

Æ  skelfur  gamall  þó  yfir  glæðum  sitji  (S). 

Ekki  er  fyrir  gömlum  að  glæpast  (S). 

Engi  er  alt  í  senn  úngur  og  gamall  (S). 

Úngur  má  en  gamall  skal  (A). 

Svo  missjest  öldruðum  sem  úngum  (S). 

Hann  er  gamall  í  hettunni. 
'     Jeg  er  nú  svo  gamall  sem  á  grönum  má  sjá. 

Enginn  verður  eldri  en  gamall. 

Hann  hefur  ekki  lángt  líf  að  missa  sem  gamall  er. 

Gamall  lifir  meðan  guð  vill  (S). 

Það  er  ekki  alt  gott  sem  gamalt  er. 

Sbr.  muna. 
gamalmenní  Glestu  aldrei  við  gamalmenni. 
gaman  Ekki  er  gaman  nema  gott  sje. 

Gaman  skyldi  græskulaust  vera. 

Mart  er  (sjer  GJ)  til  gamans  gert  (K). 

Oft  verður  grátt  úr  gamni  (S). 

Eftir  gamanið  oft  er  hljótt. 

Oft  verður  Ijótt  gaman  af  litlu  efni. 

Kann  eg  við  gamanið  þeirra  Gautanna. 

Sbr.  alvara. 
ganga  Gengið  getur  brúnkolla  þegar  hún  vill. 

Það  er  lítið  sem  gángandi  manninn  munar  ekki. 

Gekk  maður  um  garð  og  gat  þess  ei  (S). 

Má  það  er  yfir.margan  gengur  (Eyrb.  59  og  o.). 

Mart  gengur  verr  en  varir  (S). 

Svo  gengur  hverjum  sem  hann  er  góður  til  (S). 


54 


Lengi  hefur  um  gott  skeið  gengið. 

Ýmist  gengur  með  eða  mót. 

Altjend  gengur  nokkuð  þá  að  er  verið. 

Gánga  verður  sem  lagið  er. 

Þángað  gengur  sem  gefur. 

Gengur  hverjum  nokkuð  til  þess  sem  hann  gerir. 

Sbr.  krjúpa,  lok. 
garður  Garður  er  granna  sættir  (Norges  love  I  289). 

Hver  ræðst  þar  á  garðinn  sem  hann  er  lægstur  (S). 

=  Þar  er  dælst  á  garð  að  ríða  sem  lægst  er  (S). 

Þeim  skal  úr  garði   fylgja  sem  maður  vill  að  aftur 
komi  (S). 

Ekki  (Gott)  er  um  auðugan  garð  að  gresja. 
garðshorn  -Ekki  er  krókur  að  koma  í  garðshorn  (S). 
garpur  Ekki  er  gott  við  garp  að  klást. 
gás  Þú  þarft  lás  fyrir  þína  gás.  Sbr.  gæs. 
gata  Margar  eru  götur  til  guðs. 
gáta  Meira  er  að  ráða  gátuna  en  gera  hana. 

Oft  er  gáta  lygi  næst. 

Kemur  að  gátu  Guddu. 
gaukur  Sú  sýngur  sem  gaukurinn. 
geð  Gott  er  þeim  sem  geð  hefur  glatt  (S). 
geðprýði  sjá  gull. 
geðspeki  Geðspeki  er  gulli  betri. 
gefa  Gefið  er  best  að  gefa. 

Þeim  gaf  (guð)  sem  þurfti. 

Sá  gefur  mest  sem  minst  má  (S). 

Gaf  htín   enn   guðsbarnið,  Haukadalinn   með   öllum 
hjáleigunum,  og  skrifa  þíí,  djákni. 

Gefðu  mjer,  sagði  hann  gefinn,  og  sleiktu  upp  allan 
þefinn. 

Margur  gefur  svo  hann  glúpnar  eft-ir. 

Hver  gefur  það  sem  hann  girnist  á  lengi. 

Alt  er  gott  gefins. 


55 


Svo  gefur  hverjum  sem  hann  er  góður  til. 

Flest  er  Gauta  vel  gefið. 

Margur  gefst  upp  á  miðri  leið. 
gelspult  Geispult  verður,  kvað  griðka  (S). 
geit  Trauð  gengur  geit  úr  garði  (S). 

Þar  bítur  geit  sem  gengur  (S). 

Genginn  er  sá  dagur  þá  geitin  var  feit. 

Nú  er  mjer  gengið,  sagði  geitin,  jeg  er  bæði  fuU  og  feit. 

Margur  fer  í  geitarhús  ullar  að  biðja  (Grett.  174). 

í  geitarhúsi  þarf  ei  ullar  að  leita  (S). 

Það  er  h'tið  þarfatal  að  gífra  um  geitarhárið  (S). 

Þú  gífrar  um  geitarhár,  kirnir  um  kálfsróu. 
gengi  Vex  hver  af  gengi  (Háttatal  26). 

Göfgast  mætti  af  gengi  hver  (M). 

Án  er  ilt  gengi  (ils  g.)  nema  heiman  hafi  (Nj.  70  og  o.). 
ger  Það  er  ilt  að  vera  bæði  ger  og  matvandur  (S). 
gera  Bágt  er  að  gera  svo  öllum  h'ki. 

Ger  þú  heldur  h'tið  en  ekkert. 

Margur  gerir  verr  en  hann  veit. 

Það  gerir  hver  er  honum  gott  þykir. 

Það  gerir  enginn  sem  hann  getur  ekki  (S). 

Fleira  verður  að  gera  en  gott  þykir. 

Gott  er  að  gera  vel  og  hitta  sjálfan  sig  fyrir. 

Gott  að  gera  er  aldrei  ofseint  (S). 

Margur  gerir  h'tið  úr  því  sem  honum  er  ekki  lagið  (S). 

Ekkert  er  svo  vel  gert  að  ekki  verði  að  því  fundið  (S). 

Gerðu  neðan  við,  gott  er  upp  frá  (S). 

Það  er  nú  sem  gerist  (Vígagl.  25). 

Sbr.  geta. 
gervi  Oft  er  gaili  á  gervi  (S). 
gestur  Guð  elur  gesti  (Bisk.  I  247). 

Sjálfboðið  er  góðum  gesti  (S). 

Betri  er  koma  góðs  gests  en  kveðja  (PS). 

Glögt  er  gests  augað. 


56 


Gestur  óboðinn  byrði. 

Sjaldan  hlýst  gott  af  gestum. 

Þrínættur  gestur  þykir  vestur. 

Vondur  er  vanþakklátur  gestur. 

Órir  gestur  við  gest  (Hávam.). 

Sbr.  hjú,  hús,  nafni. 
geta.  1  Sæt  er  sjálfs  geta,  ef  sjálfur  náir  að  eta. 
geta  2  Mikið  getur  sá  vel  vill. 

Geta  má  þess  er  gengið  hefr  (M). 

Þess  verður  þó  getið  sem  gert  er  (Grett.  96). 

Oft  verður  villur  sá  (fer  sá  vilt  S)  er  geta  skal  (Mork. 
107  og  0.). 

Hver  getur  sjer  næst. 

Hver  getur  þess  er  hann  girnist. 
geyma  Betra  er  geymt  en  gleymt. 

Betra  er  að  geyma  síns  en  grafast  eftir  annara. 

IUum  geymir  ef  aldrei  nýtur  (S). 

Ekki  geyma  allir  það  besta  til  þess  síðasta. 

Það  er  ilt  að  geyma  sem  allir  girnast  (S). 

Sá  geymir  músum  er  til  morguns  geymir  (S). 
gifta  Giftu  skal  til  göfugra  manna  sækja. 
giftast  Betra  er  að  giftast  en  brenna. 

Betra  er  að  vera  ógiftur  en  illa  giftur. 

Ekki  er  hægt  að  giftast  þá  enginn  býst. 

Sá  sem  giftist  gengur  ekki  frá  skildaganum. 

=  Giftir  gánga  til  skildaga. 
giftíng  sjá  gæfa. 
gikkur  Sá  er  engi  gikkur  sem  ekki  gerir  sig  það  (S). 

Margur  er  gikkur  þó  hann  sje  gamall. 

Ekki  þarf  nema  einn  gikk  í  hverri  veiðistöðu. 

Ekki  er  gikkurinn  fjarri  þegar  til  hans  heyrist. 

Gaman  er  oft  að  gikkjum  hent  (S). 

Hældu  gikknum  ef  þtí  vilt  hafa  gagn  af  honum. 

Hver  sem  glettist  við  gikkinn  fær  af  honum  hnykk- 
inn  (S). 


57 


Hvað  skal  gull  í  gikksins  hönd. 

Eftir  útlendri  þjóð  apar  gikkurinn  (S). 
gildra  Gildrur  eru  gerðar  til  vjela. 
gilja  Lyst  og  vilji  læra  sveini  að  gilja. 
gíll  Sjaldan  er  gíll  fyrir  góðu  nema  úlfur  eftir  renni  (A). 
girnast  Margur  girnist  margs  sem  hann  þarf  þó  ekki  (S). 
girnd  Það  er  hvers  girnd  sem  hann  gerir. 

Það  er  einskis  girnd  sem  hann  getur  ekki  (S). 

Illa  gefast  girndarráð  (S). 
gjald  Gjald  er  góð  vara. 

Betra  er  geymt  gjald  en  gömul  sök. 
gjalda  Hann  á  honum  grátt  að  gjalda. 

Hver  ei  hefur  grís  að  gjalda  gjaldi  sína  húð. 
gjöf  Sælli  er  gjöf  en  þága  (S). 

Gjafafje  er  fengur  rýr  (S). 

Oft  kemur  gjöf  illa  niður. 

Sínum  gjöfum  er  hver  h'kastur  (S). 

Sýtir  æ  glöggur  við  gjöfum  (Hávam.). 

Ils  manns  verða  aldri  grandalausar  gjafir  (Fas.  III  9). 

Æ  sjer  til  gildis  gjöf  (Hávam.). 

Oft  kemur  gjöf  til  gjalda  (K). 

Glík  skulu  gjöld  gjöfum  (Hávam.). 

Eg  lofa  allar  gjafir  nema  kylfuhögg. 

Galli  er  á  gjöf  Njarðar. 

Sbr.  grön. 
gjör  Gott  er  til  gjörs  að  taka  (Hák.mál). 
gjörvileikur  sjá  gæfa. 
glaður  Glaður  er  sá  sem  gróða  hreppir. 

Flest  verður  glöðum  að  gamni. 

Ekki  er  sá  glaður  sem  annan  þreyr  (S). 

Oft  gleður  sá  aðra  sem  glaður  er  (S). 

Sbr.  kátur. 
glappi  Ilt  er  gamlan  glappa  að  snotra. 
gleði  Gleðin  gerir  limina  Ijetta. 


58 


Oft  er  gleðin  aftanmjó. 

Sá  er  ekki  gleðivandur  sem  gamnar  sjer  að  hross- 
hausnum. 

Nú  er  gleði  á  Hjalla. 
gleðjast  Gleðst  ei  af  annars  gæfuleysi.  Sbr.  kátur. 
gleipa  Gleipt  hefur  gípa  meira. 

Gleymt  er  þá  gleipt  er. 
glens  Það  er  rjett  að  borga  glens  með  gabbi. 
gleymska  Fyrir  gleymsku  sakir  drekkur  margur  víti. 
glíma  Þegar  tveir  gh'ma  fellur  sá  sem  minna  má  (S). 
"glópur  Til  þess  er  glópur  að  ginna  (S). 
glotta  Glotta  skyldi  um  grön  ef  gletta  býr  inni. 
gluggi  Kondu  á  hinn  gluggann,  segja  austanmenn. 
glys  Mart  er  glysið  í  mángarans  búð  (S). 

Afsælt  verður  annarlegt  glys  (PM). 

Sbr.  annar. 
glæpur  Sá  kaupir  glæp  er  gerir  og  ekki  vill  yfir  bæta 
(Parc.  35). 

Gjöld  eru  glæpa  fylgjur  (S). 
glöggskyggni  Góð  er  glöggskyggni. 
glöggur  Glöggur  er  sá  sem  götuna  sparar. 
glöp  Ein  glöp  sækir  jarl  hvern  (Ól.  helg.  60). 

Allir  eiga  glappaskot  á  æfi  sinni. 
glötun  Greiðfær  er  glötunar  leiðin  (S). 
góa  Sjaldan  er  gagn  að  góu  ísi. 

Það  verður  á  góunni  við  Ijós. 

Grimmur  er  sá  góudagur  sem  ekki  tekur  í  Hh'ðarfjall. 
goð  Nú  er  sett  gulHð  upp  á  goðið. 

Goðið  er  öUum  gögnum  dýrra  (PM). 
góður  Sá  skyldi  góður  er  grandvar  þykist. 

Grandvar  skyldi  enn  góði  maðr  (M). 

Sá  skal  grand  varast  sem  góður  þykist  (K). 

Hægra  er  að  virðast  góður  en  vera  það  (S). 

Enginn  er  góður  sjergóður. 


59 


Góður  á  jafnan  góðs  von. 

Góður  gerir  það  oft  sem  gikkur  lastar. 

Góður  skal  rjett  eitt  ræða. 

Oft  á  góður  granna  vondan. 

Með  góðum  ertu  góður. 

Oft  kann  góðan  grand  að  henda. 

Oft  snýst  góðum  last  í  lof. 

Víða  er  góðs  manns  getið. 

Mart  er  líkt  með  þeim  er  góðir  þykjast  (Grett.  99). 

Oft  enn  betri  bilar  (Hávam.). 

Góður  maður  og  gagnlaus  er  naumast  hálfmenni. 

Gott  af  góðu  má  hljóta  (K;  hljótast  GJ). 

Til  sín  skyldi  enu  betra  snúa  (M). 

Gott  gerir  aldrei  manninum  skaða  (K). 

Gott  hæfir  góðum  (S). 

Það  er  ekki  ætíð  best  sem  bh'ðast  er  (S). 

Oft  grær  gott  í  grend  við  ih  (S). 

Þaðan  er  góðs  von  sem  gott  er  fyrir  (A). 

Ah  er  gott  við  góðan  að  eiga. 

Alstaðar  er  góðum  gott. 

Margur  er  með  góðum  góður,  með  hinum  hitt. 

Gott  er  að  vera  í  góðum  hóp  og  gerast  honum  h'kur. 

Gott  er  góðum  að  h'kjast. 

Svo  má  góðu  venjast  að  gæðalaust  þyki. 

Sá  er  sæll  er  góðs  bíður  (K). 

Ekki  þarf  góðs  að  iðrast. 

Betra  er  að  vægjast  til  góðs  en  bægjast  til  móðs. 

Gæða  skal  það  ei  er  gott  (S). 

Fleira  þykir  gott  en  sje  (M). 

Aldrei  (Sjaldan)  er  gott  (góðu)  oflaunað  nema  ilt  komi 

á  móti  (S). 
Gott  er  góðs  að  njóta  (S). 
Gott  er  góðu  að  una  (hrósa;  S). 
Gott  er  meðan  góðu  náir. 


60 


Gott  er  það  ekkert  sem  góðu  spillir. 

Gott  er  að  eiga  góðan  að  (S). 

Gott  er  að  vera  (er  alt)  við  góða  sáttur  (að  skifta;  S). 

Gott  er  góðum  að  þjóna  (S). 

Gott  er  alt  sem  að  vilja  gengur  (S). 

Betra  er  að  hjer  sje  en  hjer  hafi  verið  (AM  123,  8vo). 

Grunt  er  á  því  góða. 

Gott  er  með  þeim  í  gær  bitust. 

Hvað  skal  góðs  án  móðs, 

Oft  er  góður  gjáfah'till  (S). 
góðviðri  Bú  þig  í  góðviðrinu  við  illviðrinu. 
góðvilji  Margur  geldur  góðviljans. 
góna  Gón  ei  svo  hátt  að  þú  gleypir  sóHna. 
grafa  Sjer  grefur  gröf  þótt  grafi  (K). 

Enginn  veit  hver  annan  grefur. 

Sbr,  gröf. 
gráhærður  Ekki  er  gott  að  glettast  við  gráhærðan. 
gramur  Oft  bítur  það'gramur  sem  gæskur  sparar  (K). 
granni  Hollur  granni  er  gulli  betri. 

Oft  er  gígur  granna  á  milli. 
grár  Grátt  skal  í  gráan  (gráðugan)  fara. 

Margur  á  fyrir  grátt  að  gjalda. 

Að  breiða  grátt  ofan  á  svart  er  ekki  skart. 
gras  Þar  grær  gras  sem  girt  er  um  (S). 

Sjaldan  grær  gras  á  almenníngs  götu. 

Ekki  spretta  öll  grös  við  einsamlan  þurk. 

Þessi  lætur  grösin  gróa. 
grásleppa  Tak  ei  grásleppu  með  gullneti. 
gráta  Sá  má  lengi  gráta  sem  enginn  huggar  (S). 

Oft  kemur  grátur  eftir  skellihlátur. 

Ekki  skal  gráta  drengi  dauða. 

Grátum  eigi  en  munum  lengur  (Flat.  I  129). 

Sbr.  fagur,  fríður. 
grautur  Lengi  skyldi  góðan  graut  á  gólfi  hræra. 


61 


Hægt  er  lítinn  graut  að  súpa. 

Mart  er  grátt  í  graut  etið. 

Ýmsir  eiga  hlut  í  grautargerð  (S). 

Ekki  er  ár  í  illum  staðargraut. 

Sbr.  Áki. 
greiði  Greiði  kemur  greiða  á  mót  (S). 
greina  Sjaldan  er  eins  ef  tvo  greinir  (Bisk.  II  45). 
greppur  Ekki  leynir  greppur  sjer  í  eldi. 
grið  Ilt  er  á  sín  grið  að  gánga. 
griðkona  Oft  verður  grátt  gaman  af  griðkonu  deilu. 
Grímseyjarsund  Ekki  er  alt  Grímseyjarsund  róið  í  ein- 

um  vör. 
Grímur  Hvað  er  nú  Gríms  að  geta,  Grímur  er  löngu 

dauður. 
gripur  Vandfarið  er  með  vænan  grip. 

Kjörgripina  skal  elska  vegna  kostanna. 

Það  hyggur  margur  góðan  grip  hann  sjer  í  svip  (PM). 
grís  Grísir  gjalda  þess  er  gömul  svín  valda  (Stjórn  63). 

Grenja  mundi  grís,  ef  gölturinn  væri  drepinn  (Eagn- 
arss.  158,  S). 

Sjer  (Veit)  hvar  í  garði  grís  er  alinn  (S). 

Sbr.  gjalda. 
grjót  Ilt  er  að  hafa  grjótið  í  gamninu. 
gróa  Það  grær  áður  en  þú  giftist. 
grunnúngur  Ekki  verður  grunnúnginum  ginskortur. 
grýla  Eins  fer  hiín  grýla  með  öll  börnin  sín. 
grýta  Hver  rakar  eld  að  sinni  grýtu. 
græða  Flestir  vilja  græða  og  góssinu  hlæða. 
gröf  Sá  ætlar  öðrum  gröf  sem  grefur  en  ekki  sjer. 

=  Sjer  grefur  gröf  þó  grafi. 

Allir  gánga  áfram  (Alt  er  gángur)  til  grafar. 

Sbr.  grafa. 
grön  Honum  gulna  granir  við  gjöf  hverja. 
guð  Óttinn  hefur  guðina  gert. 


62 


Guð  gefur  brauð  með  barni. 

Guð  gefur  alt  gott  en  halt  ei  um  horn  uxanum. 

Guð  styrkir  góðan  vilja. 

Mart  á  guð  ógefið. 

Undarlega  útdeiHr  guð  sínum  gáfum. 

Þann  má  ei   kefja  er  guð  (Kristur)  vill   hefja  (Sex. 

sög.  58). 
Margan  á  guð  góðan. 
Guð  signi  þig  Klóti,  kvað  ábóti. 
Ekki  eru  allar  sóttir  guði  að  kenna  (S). 
Nú  væri  guð  í  garði  (Grett.  44). 
Víðar  er  guð  en  í  Görðum,  hann  er  h'ka  í  Grinda- 

skörðum. 
guðspjöll  Ekki  er  gaman  að  guðspjöllunum  þá  enginn 

er  í  þeim  bardaginn. 
gull  Gull  er  guU  hver  sem  á  því  heldur. 

Gull  er  ei  svo  gott  (rautt)  að  ei  gángi  fyrir  mat. 

Skín  á  gull  þó  í  skarni  Hggi. 

Tína  má  gull  úr  grjóti  (S). 

Gull  er  grams  múta. 

Fáir  gefa  gull  fyrir  grjót. 

Ekki  er  gefandi  gull  við  eiri. 

Ofkaupa  má  guUið  (S). 

Margur  verður  á  gulHnu  gintur. 

GuH  hlær  að  heimskum. 

Ekki  er  guHið  í  skeHnni. 

Þú  sækir  ekki  guH  í  greipar  mínar. 

Ekki  er  gott  að  sækja  guH  í  arnar  klær. 

Hætt  er  að  geyma  guH  í  glersjóði. 

IHa  geymist  guH  undir  geitar  túngu  (S). 

Nóg  var  þá  guH  er  ambáttir  báru. 

Nú  skiftir  um  skarða  guHið. 

Það  er  að  setja  guHið  upp  á  goðið. 

Fleira  er  gilt  en  guH  í  skuld. 


63 


Ekki  er  alt  gull  sem  glóir. 

Gull  reynist  í  eldi  en  geðprýði  í  mótlæti  (A). 
gullguð  Fyrir  gullguðum  gerir  margur  knjesig. 
gullhúfa  Hjer  er  hver  gullhúfan  upp  af  annari. 
gumpur  Oft  ganir  gumpur  undan  höfði. 

Stór  gumpur  þarf  víða  brók. 
Gunna  Hverjum  var  það  að  þakka  að  htin  Gunna  flaut. 
gýgur   Gengin   er  gýgur  úr  fæti   en   harðsperra   aftur 

komin  (S). 
gylla  Margur  gylHr  þótt  grátt  sje  undir  (S). 

Margur  gylHr  (Enginn  skyldi   gylla)   það  sem  ei  er 
gullsins  vert. 
gæða  Lengi  má  á  gæða  (S). 

gaefa,  gæfumaður  Betri  eru  gaupnir  gæfu  en  byrður  man- 
vits  (K). 

Gæfa  fylgir  góðri  nennu  (S). 

Þar  er  hvers  gæfa  mest  sem  getinn  er  (S). 

Grípur  engi  gæfu  þá  sem  guðsson  vill  ei  veita  (K). 

Sá  fær  gæfu  sem  guð  vill  (S). 

Ekki  er  gæfan  grandalaus  (S;  á  stundum  b.  v.  GJ). 

Sitt  er  hvort  gæfa  eða  gjörvileikur  (Grett.  82). 

Oft  er  mjór  stofn  mikillar  gæfu  (S). 

Gæfa  er  undir  giftíng  hálf. 

Alt  verður  gæfumanninum  að  láni  (S). 

Guð  á  ei  gæfumanninn  nema  hálfan. 

Seinþreyttur  er  gæfumaðurinn  (S). 

Ilt  er  að  glettast  við  gæfumanninn  (S). 

Sjaldan  brotnar  gler  fyrir  gæfumanni  (brýtur  g.  gler ;  S). 

Sjaldan  er  gæfumaðurinn  ger. 
gægjast  Gakk  en  gægstu  ei. 
gæs  Taka  skat  gæs  meðan  gefst  (S). 

Þú  gegnir  þeim  gæsum  sem  í  gær  flugu  (A). 

Gæs  flaug  yfir  Rín  kom  afturgánga  heim. 

Sbr.  gás,  mær. 


64 


gæta  Vel  er  þess  gætt  sem  gætinn  geymir  (S). 
gætni  Mörgum  verður  gætnin  að  gagni. 
göltur  Auðfengnar  eru  gelti  sakar  (M). 

=  Feitur  göltur  fær  vel  sök. 

Þar  er  ekki  feitan  gölt  að  flá  sem  flesk  er  ekkert  á  (A). 
göngukona  Sjaldan  verður  gagn  að  göngukvenna  verki  (K). 

Sjaldan  er  gagn  að  göngukonu  og  góu  ís  (A). 
göngumaður  Lítið  gagnar  göngumanni  göfug  ætt  (S). 

H 

háð  Háð  er  heimskra  gaman. 

Sjálfan  sækir  háðið  heim. 
háðkjaftur    Háðkjaftur   hefur  hvassan    kníf   en    tóman 

kvið  (S).     ■ 
hafa  Hann  hefur  það  sem  á  hann  er  lagt. 

Hver  hann  hefur  mikið,  krefur  mikils. 

Hafa  skal  meðan  halda  má. 

Það  hefur  enginn  sem  öðrum  er  ætlað. 

Það  er  ekki  að  hafa  sem  ei  er  að  fá. 

Sá  ekki  hefur  týnir  engu. 

Sjaldan  hefur  sá  alt  sem  oft  hellir. 
hagkeypi  Meira  má  hagkeypi  en  harðkeypi. 
hagl  Hagl  er  heiði  næst. 
hagmæltur  Fyrr  er  hagmæltur  en  höfuðskáld. 
hagnýtni  Hagnýtni  drýgir  litla  muni  (S). 
hagskifti  Hagskifti  fást  ei  í  hverju  kaupi. 
hagsýni  Hagsýnin  vinnur  hálft. 
hagur  1  Hægt  er  högum  manni  ráð  að  kenna. 

Ilt  er  að  sjá  við  hags  manns  höggum. 
hagur  2  Af  orðum  kennast  ýta  hagir. 
hákall  Ekki  er  hákallinn  (háki)  hörundsár. 

Það  er  hákalls  (skötu)  lýsi  og  molnar  úr. 

Ekki  er  öllum  háköllum  skift  á  skák  (meðan  enginn 
er  á  land  dreginn). 


65 


hálfsjeður  Hálfsjeður  er  maður  þó  í  svip  sjái. 
hálfur  Hálft  er  betra  en  heilt  af  illu. 

Hálft  hefur  þá  hundi  er  boðið. 
hali  Þú  rakst  krók  á  hala  hans. 

Skammur  er  nú  hali  okkar  í  dag  (Sturl.  I  572). 

Ekki  er  svo  Ijett,  að  eigi  dragi  halann. 
hálka  Á  mannbroddum  skal  háiku  hlaupa  (A). 
Halla  Þar  kemur  hópurinn  hennar  Höllu. 

Söm  er  Halla  keriíng  og  hefur  verið. 
Hallgerður  Honum  liggur  hvert  orð  í  Hallgerði. 
hálmur  Hann  kann  best  við  hálm  sem  engan  hefur. 
háls  Betra  er  handlegg  en  háls  að  brjóta. 

Hver  hann  slær  á  hálsinn  slær  nærri  höfði. 
haltur  Láti  guð  rigna  gánga  haltir  á  hækjum. 

Bregður  höltum  til  hækju. 

Ekki  eru  allir  haltir  sem  hínkra. 
hamar  Hann  klífur  þar  til  þrítugan  hamarinn. 
hamhleypa  Bágt  er  að  fe^ta  hönd  á  hamhleypum. 

=  Hamhleypu,  er  bágt  að  henda. 
hamíngja  Ilt  er  við  hamíngiu  að  etja  (S). 

Ramvilt  er  hamíngju  hjólið. 
handverk  Hæfir  hverjum  handverk  sitt. 
hani    Heima  (Á  haugnum  GJ)   er  haninn    ríkastur  (S; 
frakkastur  Gj). 

Af  annars  fjöð  um  verður  haninn  feitur. 

Hann  reisir  nógu  háit  hanakambinn. 
hann  Hans  var  en  ekki  Árna  bi^kups. 
happ  Happið  er  heimlatt. 

Sá  skal  hafa  happ  er  hlotð  hefur  (Eyrb.  11). 

Sá  fær  happ  sem  hamíngian  ann  (S). 

Lártu  ekki  happ  úr  henJi  sleppa  (A). 

Ekki  er  happ  hloiið  þó  hálffest  sje  (A). 

Ekki  veit  hvar  óvæiium  gefur  happ. 

Sjaldan  hlýst  happ  af  hundi  eða  heill  af  strák. 

5 


66 


hár  1  Sje  svo  hátt  sem  hrúkir. 
hár  2  Hárið  hefur  sinn  skugga. 

Oft  er  dygð  undir  dökkum  hárum. 

ÝP.st  hár  af  hverjum  kala. 

Grá  hár  hæfa  úngu  höfði. 

Það  var  jeg  hafði  hárið. 
harður  Hart  á  móti  hörðu,  sagði  skraumi,  þá  hann  skeit 

móti  skruggu  (S). 
hátíð  Hátíðir  eru  til  heilla  bestar  (Laxd.  151). 
hattur  Lengi  fer  gamall  hattur  veL 

Hreyktu  ei  svo  hattinum  að  hnakkinn  verði  framan  á. 

Til  láns  er  hatturinn  þó  hann  hreyki  (S). 
Haukaskörð  Vant  er  í  Haukaskörðum. 
haukur  Hann  berst  sem  haukur  við  klær. 

Gott  er  að  eiga  hauk  í  horni. 

Betri  er  einn  haukur  á  hendi  en  tveir  á  flugi. 

Sá  man  sem  haukinn  gaf  (S). 
haustbreíðsla  Betri  er  ein  haustbreiðsla  en  tvær  vor- 

breiðslur  (S). 
hausthugi  Annað  er  hausthugi,  annað  vorhugi. 
haustskurður  Betri   (Hollari)   er  haustskurður  en   hor- 

skurður  (S). 
hávarr  Hávarr  er  sjaldan  orðvarr. 
hefla  Betra  er  að  hefjast  af  litlu  en  kefjast  af  miklu. 
hefna  Fornrar  skemdar  skal  fyr  hefna  (Bæríngss.  111). 

Sá  hefndist  lítt  er  sjálfan  sig  hjó. 

Sbr.  tvímæli. 
hefnd  Hefnd  egnir  til  hefnda  (S). 

Mörgum  kemur  makleg  hefnd. 

Eigi  veit  áður  hefndum  lýkr  (M). 

Heimsækir  hefnd  um  síðir. 

Hefnd  dregur  illa  sættir  saman  (S). 

Oft  verður  sárhögg  sígandi  hefnd  (S). 
hegri  Hvar  hegrinn  flýgur  halann  ber  hann  með. 

Skitnu  launar  hegri  fóstur  (PS). 


67 


heíður  Betra  er  að  skilja  með  heiður  en  lifa  með  skömm 

(K). 
heift  Heiftin  heftir  giftu. 

Heiftarorðum  fylgja  oft  heiftarverk. 
heiguU  Nú  ætlar  heiguU  að  dángast. 
heilagur  Ekki  verður  ahíð  súngið  heilagt. 

Það  er  ekki  oft  að  heilagur  andi  kemur  í  LaxárdaL 

Svo  bregðast  helgir  menn  sem  aðrir. 

Helgir  menn  mæla  fátt  en  minnast  hefnda  sinna. 
heiU  1  Heill  er  hver  hraustastur. 

Heill  má  vel  hlaupa. 

Heilir  þurfa  ei  læknarans. 

Ah  er  heilum  hægt. 

(Að)  heilum  kemur  hverjum  fyrst. 

Sá  er  engi  heill  sem  í  geðinu  er  veill  (S). 

Mart  má  heilan  hindra  (S). 

Hann  gengur  ekki  heill  til  skógar  sem  af  er  höndin. 

Lítt  batnar  kvað  hinn,  er  þá  heill  (K). 

Betra  er  heilt  en  vel  gróið. 

Er  um  heilt  best  að^  binda  (Laxd.  177). 

Hægt  er  heilt  að  bæta. 

Heih  skal  fyrir  heilt  gefa. 

Ah  er  heih  í  hilmíngu  (hermitúngu). 
heill  2  Betri  er  heiil  en  hundrað  marka  (S). 

Ilt  er  fyr  heill  að  hrapa  (Reginsmál). 

Eigi  veit  hverju  heilH  hvergi  kemur  (Gautrekss.  37 ; 
heiman  fer  GJ). 

Ilt  er  að  leita  heiUa  í  hundsrassinn  (K;  til  stráksins 
GJ). 
heilræði  Hægra  er  að  kenna  heilræðin  en  halda  þau. 
heilsa  Heilsan  er  hverjum  munað  betri. 

Heilsan  fylgir  hófi. 

Heilsan  er  fátækra  manna  fasteign. 

Vandfarið  er  með  veika  heilsu  (S). 

5* 


68 


heim  Heim  kemst  sá  sem  hægt  fer. 
heima  Heima  er  hverjum  hollast  (S). 

=  Hollur  er  heima  hver. 

Það  er  hollast  sem  heima  gefst  (A). 

Heima  er  best  að  hvílast. 

Heima  á  eg  verst  en  þar  þykir  mjer  best. 

Dælt  er  heima  hvað  (Hávam.). 

Nökkvi  ríkstur  er  heima  hver  (M). 

Heima  er  heimskum  best. 

Hvað  sem  heima  er  er  haldið  lakt. 

Hættur  er  heimis  kviður  (Sigrdríf.). 
heimahvinn  Heimahvinn  er  verst  að  varast. 
heimamaður  Lángur  er  heimamanna  búníngur. 
heimaríkur  Hann  er  heimaríkur  eins  og  hundafnir. 
heimasker  Heimaskerin  eru  hættust. 
heimasnagi  Heimasnagarnir  halda  honum. 
heimatök  Hæg  eru  heimatökin. 
heimild  Heimild  er  best  til  hverra  verka. 
heimróður  Hollur  er  heimróður. 
heimska  Hver  er  við  sína  heimskuna  bundinn  (S). 

Stórlát  er  heimskan. 

Hátt  hugsar  heimskan  úr  hófi  (S). 

Miklu  kann  heimskan  að  spiUa. 

Heimskan  fylgir  heift  (Parc.  35). 

Illa  skartar  heimskan  heima,  hálfu  ver  utan  húss  (S). 
heimskur  Best  er  heimskum  heima  (S). 

Heimskur  er  aldrei  hygginn. 

Bágt  er  (Seint  koma)  heimskum  um  hyggindi  (S). 

Heimskur  er  hugmestur  (S). 

Heimskur  lofar  sjer  h'kt  (S). 

Heimskum  er  þögn  best  (hollust;  S). 

Heitum  verður  heimskur  maður  feginn  (Þ.  stang.  53). 

Á  fáu  kann  heimskur  hóf  (S). 

Seint  er  heimskan  að  snotra  (K). 


69 


Villa  er  dælst  of  heimskan  mann  (M). 

=  Hægt  er  heimskan  að  villa  (S). 

Vansjeð  er  heimskum  að  sjá  við  brögðum  (Sigurg. 

frækn.). 
Auðþektur  er  heimskur  nær  hjá  hyggnum  situr  (A). 
Ekki  er  heimskum  hófs  að  leita. 
Sá  heimski  heldur  hvern  mann  heimskari  sjer. 
Oft  svarar  heimskur  áður  en  hann  heyrir. 
Sá  er  enginn  heimskur  sem  veit  hvað  sjer  hæfir. 
Sá  er  ekki  heimskur  sem  kann  að  skammast  sín  (S). 
Engi  er  ailheimskur  ef  þegja  má  (Grett.  198). 
Heimskur  lætur  á  glysi  ginnast  (S). 
Það  á  við  heimskan  að  hæla  honum. 
Hól  gleður  heimskan  (S). 
Oft  hlær  heimskur  að  hugsun  sinni  (S). 
Heimsk  orð  koma  úr  heimskum  belg 
Gott  nafn  heimskum  að  heita  hjáræna. 
Seint  þekkir  heimskur  hæðni. 
Fátt  er  verra  en  vara  heimskan  (K). 
Ilt  er  heimskum  lið  að  veita  (K). 
Ilt  er  að  setja  heimskan  hátt. 
Oft  hjalar  heimskur  hátt. 

Hvorki  bæta  orð  nje  álögur  alheimskan  mann. 
Oft  hváir  heimskur  maður  og  heyrir  þó. 
Heimskum  þykir  sín  kylfa  kostulegust. 
Heimskum  manni  eru  heitíngar  gjarnar. 
Heimskum  er  best  í  hilmíngu  vera. 
Heimskum  skal  í  hrúgu  fá. 
Heimskur  hurðu  skellir  (S). 
Búið  hafa  heimskari  í  Flóa. 
Að  látast  heimskur  í  hagkvæma  tíð,  það  er  vanalegt 

hjá  vitrum  lýð. 
Hafa  skal  ráð  þó  heimskur  kenni  (S). 
Sbr.  fara,  heima,  hóf,  hól,  högg. 


70 


heitnur  Ekki  dettur  heimurinn  þó  herrarnir  deyji. 

Hann  sýnir  honum  í  tvo  heimana. 

Hann  er  eins  og  miUi  heims  og  helju. 

Hætt  (Naumt)  er  á  milli  heims  og  helju. 

Honum  sýndist  ekki  heimurinn  meiri  en  kálfskinn. 

Hætt  er  heims  högum. 

Hált  er  heims  glysið  (S). 
heit  Lengi  skipast  hörð  heit  (S). 
heitur  Kólnar  fljótt  heitt  ef  kalt  blæs  á  (A). 

Fyrr  er  heitt  en  fagurt  skin. 
hel  Jafnlángt  er  til  heljar  heima  og  á  hafi  úti. 

Fölvar  hel  þó  frítt  sje. 
helgrind  Allir  sitja  jafnhátt  í  helgrindum. 
heljarmaður  Ilt  er  að  fást  við  heljarmanninn  (Grett.  136). 
heppinn  Heppinn  er  sá  við  hug  sinn  ræður. 
heppnast  Það  heppnast  hverjum  sem  hann  er  til  bor- 

inn  (S). 
her  Illa  berst  höfuðlaus  her  (S). 

Dauður  er  höfuðlaus  her. 

Drjúgur  er  landsherinn. 
herklæðast  Seint  er  að  herklæðast  þá  á  hólminn  er  komið. 
herma  Sjaldan  lætur  sá  betur  sem  eftir  hermir. 
hernuminn  Fár  hernuminn  er  frækn  til  vígs  (Fáfn.). 
herra   Margur  vill  herrann  vera  en  fáir  vilja  sekkinn 
bera  (K). 

Herrar  vilja  hæst  sitja. 

Herranna  hylli  er  varanleg  eins  og  flautafylli. 
hestur  Svo  er  hestur  sem  hann  er  hafður. 

Höfn  ræður  hesti. 

Vinna  fákar  til  fóðurs. 

Viljugum  hesti  vilja  flestir  ríða. 

Spakt  skyldi  góðum  hesti  ríða  (K;  úr  hlaði  S). 

Magran  skyldi  kaupa  hest  (M). 

Húsbóndans  auga  feitir  hestinn. 


71 


LítiU  hestur  er  í  vatni  mestur  (S). 

Ilt  er  að  kenna  gömlum  hesti  gáng. 

Klárhestar  þurfa  keyri. 

Lítil  hestaskifti  gera  stutta  dagleið. 

Hestur  fellur  oft  á  flötum  vegi. 

Ilt  er  að  hefta  heimfúsan  klár  (S). 

Stolinn  hestur  hleypur  best. 
—  Ekki  skal  skoða  tennur  á  skenktum  hesti. 

=  Gefnum  hesti  ei  gægst  í  munn. 

Ilt  er  að  hafa  hesta  hug  en  músar  mátt. 
hetta    Honum   verður  ekki   hettan    (al.   kápan)   úr   því 

klæðinu. 
hey   Ekki   er   hirðanda   hey,   ef    hvassara   er   en   lauf- 
vindar  (S). 

Flest  er  hey  í  harðindum  (S). 

Betra  er  hey  en  hagi. 
heyra  Það  heyrir  annar  er  ekki  heyrir  annar  (K). 

Heyra  má  þó  lægra  láti. 

Heyra  má  mart  en  herma  ei  eftir. 

Heyri  eg,  ekki  er  að  heyra,  sagði  kerh'ng. 

Oft  er  í  holti  heyrandi  nær  (Grett.  134). 

Jafnan  heyrist  ei  sem  er  (S). 

Heyr  þú  mjer,  sagði  daufur  við  dumba. 

Sbr.  eyra. 
hik  Eitt  hik  gerir  mart  strik. 
hika  Margur  hikar  þó  hann  sje  ei  hræddur. 
himinn  Himins  brots  hef  jeg  fyrri  vonað. 

Það  er  eins  og  himininn  detti  í  höfuðið  á  þjer. 
hirða  Hálfu  meira  er  að  hirða  en  að  afla  (A). 

Hirða  má  við  hálfum  skaða. 

Hver  hann  hirðir  það  hann  hefur,  hann  finnur  þegar 
þörfin  krefur. 
hirðir  Úlfi  kennir  illur  hirðir  (S).  r. 

hirðulaus  Hirðulaus  ei  hótun  kvíðir. 


72 


hirtíng  Hirtíng  er  góð  með  hófi  stýrð  (S). 

hjákona  Hvar  er  alt  fólkið,  sagði  bóndi,  hjákonan  var 

ekki  á  pallinum. 
hjal  sjá  baðstofa,  hjón. 
hjálpa  Hjálpa  svo  þjer  verði  hjálpað. 
hjarta  Hjartað  þarf  ei  meira  rúm  fyrir  mikið  en  h'tið. 

Ekki  hafa  aUir  hjartað  á  vörunum  (S). 

Glaða  hjartað  góðu  spáir  (S). 

Gott  veit  á  glatt  hjarta. 
hjassi  Þú  hefðir  ei  svo  hárlausan  hjassann,  hefðir  þú 

ekki  rekið  þig  upp  undir  himininn. 
hjásögull  Hjásögull  er  vændur  lygi  þó  hann  segi  satt  (S). 
hjegómi  Fagur  h'st  heimskum  hjegómi. 

Af  sjer  má  hjegóma  hrista. 
hjeri  Erat  hjera  borgnara  að  hæna  beri  skjöld  (Mork.  1 73). 
hjól  Því  hriktir  hjól  að  það  er  harðlega  neytt. 

Altjend  hriktir  hið  verra  hjól. 

Oft  festir  saur  á  fögru  hjóli. 
hjón  Fyrst  skal  hjón  húsum  fá. 

=^  Hús  skal  hjóna  fá  (Bisk.  I  60). 

Hugró  skal  hjónum  fá. 

Mart  er  hjóna  hjalið. 

Sbr.  hjú. 
hjú  Sem  húsbóndinn-  er,  svo  eru  hjúin  (S). 

Hjú  sem  herra,  bú  sem  bóndi. 

Hjúin  gera  garðinn  frægan. 

Dygt  hjú  skapar  bóndans  bú. 

=  Hjónanna  trú  styrkir  b.  b. 

Vont  hjú  vanar  bóndans  bú  (S). 

Sjálfrátt  hjú  sveltir  bóndans  bú  (S). 

Altíð  gleðjast  hjú  vina  komu. 

Flest  (Mart)  kemur  upp  þá  hjúin  deila  (S). 

Margs  verða  hjónin  (hjúin)  vís,  þá  hjúin  (hjónin)  deila. 

Oft  njóta  hjú  góðra  gesta. 


73 


Góð  væri  hjúin,  ef  ekki  væri  maturinn,  sagði  kerl- 
íngin  (S). 

Sbr.  bú. 
hjörð  Hirðir  skal  vita  hvað  af  hjörð  verður. 

Aum  er  hirðislaus  hjörð. 
hjörur  Lengi  hefur  hrikt  á  þeim  hjörunum. 
hlaða  1   Ekki  er  alt  á  einn  hlaðið  (K). 

Sjaldan  hleðst  svo  alt  á  einn,  að  eigi  sje  nokkuð  að  (K). 
hlaða  2  Fáir  kunna  úr  fuliri  hlöðu  að  deila. 
hlass  Velt  hefur  Þórður  þýngra  hlassi. 
hlaup  Ofsnögg  hlaup  gera  iðrunarkaup. 
hlaupa  Ekki  tjáir  að  hlaupa  frá  sjer  sjálfum. 

Hann  hljóp  upp  og  komst  hvergi. 

Þeir  hlaupa  saman  á  hornunum. 

Gott  er  hvað  af  hleypur  (S). 
hleífiir  Betri  er  háifur  hleifur  en  ekki  (S). 
hljóð  Kemur  hljóð  úr  horni. 

Hann  vill  heita  herramaður  af  hljóðunum. 
hljóta  Eitt  er  að  hljóta,  annað  að  njóta  (S). 

=  Að  hljóta  og  njóta  fer  ei  altjend  saman. 
hlutgjarn  Hlutgjarn  fer  með  annars  sök  (M), 
hlutur  Hann  á  hlut  í  vætt  (grautargjörð). 

Hann  tekur  hlut  á  þurru  landi. 
hlýindi  Hlýindi  eru  við  hálfa  gjöf. 
hnakki  Sje  svo  heill  á  þjer  hnakkinn. 
hnauka  Hann  hnaukar  svo  best  hann  hafi  nokkuð. 
hnefi  Hnefi  skal  hendi  mæta. 
hnífur  Þar  stendur  hnífurinn  í  kúnni. 

Það  er  ekki  oft  að  hnífur  minn  kemur  í  feitt. 

Hvetja  verður  hníf  ef  bíta  skal. 
hhíga  Þángað  vill  hver  hníga  sem  hann  er  hallur  (S). 
hnoss  Vera  má  hnoss  þó  ei  sje  kraginn  hans  Odds. 
hnútur  Hver  er  sínum  hnútum  kunnugastur. 
hnýsni  Hnýsnin  er  bönnuð  en  aðgætnin  eigi. 


74 


hóf  Hóf  er  á  hverju  best. 

Hóf  er  hagkvæmast. 

Alt  kann  sá  er  hófið  kann  (GSúrs.  27). 

Best  er  til  hófs  að  búa  (Ásm.  kapp.  82). 

Hóf  er  best  í  hverjum  leik. 

Hafnaðu  því  sem  hófi  er  meira. 

Vandi  er  hófs  að  gæta  í  velgengninni  (S). 

Mjótt  er  mundángshóflð  (G). 

Best  er  hóf  að  hirða  þá  hamíngjan  er  bh'ð  (S). 

Tvö  eru  hófin  og  ratar  heimskur  hvorugt  (S). 

Hóf  er  á  öllu  nema  hvíiukossum  einum  (K). 

Hófleysa  er  falls  furða  (S). 

Klaufi,  Klaufi,  kunn  þú  hóf  þitt  (Svarfd.,  GJ). 
hófsemi  Hófsemi  er  heilsu  best  (S). 
hól  Hólið  á  við  heimskan. 

Ekki  er  öllum  hólið  kent  (S). 

Settu  ekki  hól  á  sjálfs  gerðir  (A). 
Hólamenn  Ljettast  taka  Hólamanna  klakksekkir. 
hold  Ilt  er  að  skilja  hold  frá  beini. 

Fagurt  er  hold  fjarri  beini. 

Hold  fylgir  hendi. 

Hold  er  mold  hverju  sem  það  klæðist. 

Hold  spillir  heilsu. 

Holdið  er  torvelt  að  temja. 

Margur  Ijær  holdi  lausan  taum  þó  leynt  fari  (S). 

Ætíð  vill  holdið  um  eitthvað  kfifa. 
hóU  sjá  dalur. 

hollur  Það  er  hollast  sem  heima  gefst. 
hólsamur  Hólsömum  er  hætt  að  trúa. 
holt  sjá  heyra. 

Holtastaðir  Eg  á  að  ríða  til  Holtastaða  en  ei  tii  Skarðs. 
hopa  Margur  hopar  sjer  til  vansa. 
hor  1   Hor  hefur  mann  drepið  en  básálfur  tvo  (K). 
hor  2  Aftur  sækir  hor  í  nef. 


75 


hóra  Engin  verður  hóra  eins  manns  vegna. 

horfa  Þú  horfir  á  mig  sem  kýr  á  kvikindi. 

horn  Það  er  meiri  slægur  til  hornanna  en  hrútsins. 

Hann  hefur  alt  á  hornum  sjer. 

Það  skýtur  í  tvö  horn. 

Margur  á  horn  í  annars  síðu  og  þyrni  í  annars  fæti. 
hornsílí  (HjerGJ)  syndum  vjer  fiskarnir,segja  hornsílin  (S). 
hót  Ekki  þarf  að  hræðast  hót  (M). 

Engan  drepa  digur  hót  (S). 

Fleiri  eru  hót  en  gjafir. 

Hótin  einn  hafði  jeg  sagði  hinn,  hann  Hallvarður. 
hrafn  Hrafnar  falla  ei  á  farihræ. 

Þ>að  er  krummanna  að  kroppa  út  augun. 

Engi  hrafn  höggur  annars  augu  út  (S). 

Þá  er  hart  í  ári  þegar  einn  hrafninn  höggur  annars 
augu  út  (S). 

Enginn  hrafn  klekur  kjúkh'ngum  út. 

Dælt  þykir  hröfnunum  við  hann  loðinn  (S). 

Þyrpast  hrafnar  að  hræi  (S;  Enn  þ.  GJ). 

Fæð  þú  hrafnana  það  kostar  meira  en  kálfskropp. 

Nú  er  krummum  krás  gefin. 

Mjer  og  mínum  úngum,  sagði  krummi. 

Krummar  láta  kólna  mat  en  konur  eigi. 

Guð  borgar  fyrir  hrafninn. 

Gamla  hrafna  gerir  ei  eitt  hregg  hvíta. 

Krummi  verður  ei  hvítur  þó  hann  baði  sig  (A). 

Sjaldan  þrýtur  þrafa  (hrafn)  kjaftamátt  (S). 

Meir  hoppar  krummi  en  hleypur. 

Illir  hrafnar  eiga  únga  sjer  jafna. 

Það  eru  ekki  alt  hrafnar  sem  krókinn  hafa  á  nefinu. 

Steypst  hafa  stærri  hrafna  hreiður. 

Seint  flýgur  krummi  á  kvöldin. 

Hart  er  hrafns  brjóstið  (S). 
hráki  Mildur  er  matar  hrákinn. 


76 


hrár  Hann  er  hvorki  hrár  nje  soðinn. 

hreiður  Ræki  hver  sitt  hreiður  því  ekki  er  sumar  altíð. 

hreinn  Gott  er  til  hreins  að  taka. 

hreykja  Engi  er  hærri  þó  hann  hreyki  sjer  (S). 

Ekki  er  hátt  að  hreykja  sjer. 

Hann  hreykir  sjer  eins  og  köttur  í  ullarhrúgu. 

Sá  hrapar  oft  lágt  sem  hreykist  hátt  (S). 
hreyta  Lengi  hreytir  einspen. 
hríð  Hver  hríð  er  höiðust  móti  því  hún  endar. 
hrís  Hart  hrís  gerir  börn  vís. 

hrísla  Það  væri  væn  hrísla  hefði  hún  tvær  greinar. 
hróður  Maklegur  hróður  er  engum  ofgóður  (S). 

Sínum  höndum  á  hver  hróðurs  að  leita  (S). 
hroki  Hroki  vex  þá  hækkar  í  pýngju  (S). 
hrolla  Mig  hrollir  við,  sagði  Rippill. 
hrosshaus  Ekki  er  gaman  að  gleítast  við  hrosshausinn  (S). 
hrosshófur  Hvað  skal  hrosshófur  á  hörpustrengjum. 
hrukka  Allir  hafa  hrukkur  í  enni. 
hrútur  Höfuð  er  stærst  á  hverjum  hrút. 
hræddur  Hræddur  flýr  þó  enginn  elti  (A). 

Hræddur  er  sá  sem  ekki  þorir  að  skjálfa  (S). 

Góður  er  hræddurinn,  ef  hann  er  í  hófi. 
hrækja  Sá  hrækir  margur  hraustlega,  sem  ekki  er  heil- 
brigður. 

Sjaldan  hrækir  hpur  lángt. 
hræsnari  Hræsnaranum  er  hætt  að  trúa. 
hrökkva  Það  er  annaðhvort  að  hrökkva  eða  stökkva. 
húð  Gamlar  húðir  þurfa  mikið  mak. 
hugga  Hugga  skal  þanns  harm  hefur  beðið  (M). 
huguU  HuguU  er  sá  vel  vill. 
hugur,hugi  Hugur(manna)ræðurhálfumsigri(Þjóð.Arn.). 

Hugurinn  ber  mann  hálfa  leið. 

Fátt  er  spárra  en  hugurinn  (S). 

Hugurinn  er  hálfur  draumur. 


77 


Veit  eigi  hvers  hugar  hverjum  Ijer  (Sex.  sög.  34). 

Skatna  þykir  hugurinn  grár  (M). 

Hryggur  hugur  ber  bleika  kinn. 

Sá  ereigi  heill  sem  hugurinn  veikir  (Herm.  og  Jarlm.). 

Bágt  er  að  binda  huga  sinn. 

Eg  set  ei  hurð  fyrir  huga  minn. 

Illur  gerist  hugur  af  illu  (Geisli). 

Margur  um  hug  sjer  mæla  kann. 

Þar  er  hugurinn  í  henni  höfuðkinn. 

Hugurinn  minnir  á  en  hönd  og  lúnga  framkvæmir. 

í  hug  kemur  meðan  mæhr. 
hugsa  Hugsa  skal  fyrr  en  hæf  ir  á  (PS). 
húka  Sjaldan  hiýtur  hiíkandi  happ  (A). 
hundrað  Ekki  er  hundrað  í  hættunni. 

Startu  kyr,  hafa  skaltu  þrjú  hundruð  (Sturl.  I  181). 
hundur  Gagar  eiu  skaptur  því  að  geyja  skal  (M). 

=  Til  þess  er  gagi  að  gelta  (S). 

=  Til  þess  er  hundurinn  að  hann  gelti  (S). 

Gætinn  hundur  glepsar  síst  (S). 

Hátt  geltir  ragur  rakki. 

Betra  er  að  ala  hund  en  illan  þræl. 

Sá  á  hund  sem  elur. 

Alt  heldur  hundurinn  herra  sinn  (S). 

Gefðu  hundi  roð  og  mun  hann  fyigia  þjer. 

Gef  ei  hundi  mtðan  halinn  dil.a\ 

Hundur  er  sínum  herra  líkui,  köttur  sinni  frú. 

Oft  nýtur  hundur  síns  herra. 

Hver  hundur  er  frakkastur  fyir  sínum  dyrum  (S). 

Fyrir  húsbóndans  dyrum  er  greyið  grimmast. 

Heima  er  hundurinn  frakkasiur. 

Oft  vita  hundar  þá  h']ú  matast  (K). 

Oft  hefur  hundur  það  hafna  sessunautar  (Fas.  III  497). 

Mart  finna  hundar  (seppai)  ^jer  í  (sorp)haugum  (K). 

Sorphaugar  eru  seppum  kærir  (S). 


78 


Oft  hlotnast  hundi  það  hjúum  er  ætlað  (S). 

Oft  hafa  hundar  það  sem  þeim  ei  er  ætlað. 

Á  reimum  (þvengjum)  læra  hundar  húðir  að  eta. 

Fleskið  hángirei  svo  hátt  að  hundurinn  ætli  sjerei  bein. 

Hundurinn  gengur  aftur  til  spýjunnar. 

Láttu  ekki  hundinn  hunángið  geyma. 

Sjaldan  reiðist  hundur  beinshöggi. 

Sjaldan  tekur  hundur  við  heilli  köku. 

Það  er  siður  rakka  að  rífa  úr  hnakka. 

Þvi  sleikir  hundurinn  steininn  að  hann  er  feitur. 

Vita  hundar  hvað  þeim  er  ofgott. 

Veit  hundur  hvað  etið  hefur  (K). 

Ekki  er  hundum  helgidóm  að  bjóða. 

Æ  leikur  rakki  meðan  gamall  hundur  vill  (S). 

=  Gjarnan  liggur  úngur  rakki  osfrv. 

Lítill  hundur  er  lengi  rakki. 

Ih  er  að  kenna  gömlum  hundi  að  húka  (A). 

Gamlan  hund  er  ei  gott  að  tjóðra. 

Búinn  er  hundur  þá  hann  hristir  sig. 

Fyrr  et  jeg  af  hundi  en  hundur  af  mjer. 

Hundstúngan  græðir  en  kattartúngan  særir  (S). 

Það  er  h'tið  sem  hundstúngan  finnur  ekki  (S). 

Einn  hundur  öfundar  ef  öðrum  er  klappað. 

Hundurinn  er  ei  hvers  manns  sem  hjúkrar. 

Það  eru  fleiri  hundarsvartiren  hundurinn  prestsins  (S). 

Oft  eru  hvítar  tennur  í  svörtum  hundi. 

Ekkiþarfhundmeðosti(oka)aðsláefsvipanernærri(S). 

Ekki  sómir  körgum  hundi  keðja. 

Dauður  hundur  bítur  ei  svo  blæði. 

Ilt  er  að  tyrra  þann  hundinn  sem  kyrr  vill  sitja  (PS). 

Ilt  er  rakka  að  leika  við  bjarnarhvolp  (PS). 

Grimmur  hundur  fær  oft  rifið  skinn  (S). 

Ekki  er  hár  hundsrjetturinn  (PM). 

Hrind  þú  hundi  á  Jórdán,  er  hundur  sem  áður. 


79 


Hundum  lát  sína  hátíð. 

Hann  dríttist  burt  sem  halakliptur  hundur. 

Hunda  kæti  og  kaupmanna  eiður  hafa  jafnan  stað. 

Hátt  lætur  í  hundunum  þá  þeir  ropa. 

Hvað  skal  hundur  til  hofs  eða  köttur  til  kirkju. 

Hann  er  eins  og  hundur  á  heystakki.   < 

Það  er  seint  til  hunda  þá  dýrið  hleypur  (S). 

Fyrr  vex  rakka  tönn  en  gamall  bíti  bein. 

Putt,  putt,  skömm  hunda,  skitu  refar  í  brunn  karls 
(Fms.  VII  21). 

Sbr.  biti,  bjóða,  hálfur,  happ,  rakki. 
húngur  Húngur  kennir  höndum  vinnu  (A). 

í  hvílu  er  skást  húngur  að  þola. 

Ekki  hentar  húngri  dvöl. 

Tvö  húngurmál  gera  hið  þriðja  gráðugt  (S). 

Húngur  er  hjóna  hatur  (AM  416  b). 
húnn  (?)  Smátt  gengur  húninn  (haninn). 
hurð  Gengur  hurð  þó  hrikti. 

Hurð  mætir  gáttum  hvað  sem  við  þráttum. 

Margur  seilist  um  hurð  til  lokunnar  (Grett.  67). 

Nærri  liggur  hurð  hælum. 

Ekki  fellur  þeim  hurð  á  hæla  sem  annar  eftir  gengur. 

Oft  geldur  hurð  griðkonu  reiði. 

Hann  reisir  sjer  hurðarás  um  öxl. 
hús  Gott  hús  er  gestum  heill. 

Sá  biður  hlæjandi  húsa  sem  matinn  hefur  í  malnum  (K). 

Betra  er  tómt  hús  en  tíu  aular. 

Betra  er  brotið  hús  en  bygt  með  ósamþykki. 
húsbóndí  Húsbóndinn  gerir  garðinn  frægan. 

Flestir  vilja  finna  húsbóndann  heima. 
húsbruni  HoIIari  er  húsbruni  en  hvalreki  á  fyrsta  ári  (S). 
húsdropi  Hlýr  er  húsdropinn. 
húsfireyja  sjá  bóndi,  mær. 
húshæfur  Hann  er  hvorki  húshæfur  nje  kirkjugræfur. 


80 


húski  Oft  er  húskinn  heimafúll. 

húsmak  Holt  er  húsmak. 

hvalreki  sjá  húsbruni. 

hvalur  Það  kemur  ekki  hvert  ár  hvalur  til  lands. 

hvatamaður  Miklu  veldur  hvatamaðurinn. 

hvatur  Hyggsk  vætur  hvatur  fyrir  (Lokas.). 

Hálfur  er  auður  und  hvötum  (Hávam.). 

Engi  er  einna  hvatastur  (Hávam.  og  o.). 
hvefsinn  Sá  er  hvefsinn  í  dag  sem  hánga  á  á  morgun. 
hvekkur  Hann  er  hvekkur  í  hvers  manns  kopp. 
hvinn  Oft  er  hvinn  undir  hvítu  h'ni  (S;  skinni  GJ). 

Ætlar  hvinn  annan  sjer  h'kan. 

Nií  er  hvinn  kominn  í  hásæti. 

Hvöss  eru  hvinna  járn. 

Illur  hvinn  er  engu  betri  en  smáþjófur. 

Sbr.  þjófur. 
hvíla  Hann  hvílist  tvisvar  sem  húkir  á  steini. 
hvíld  Hvíld  skal  hnauk  krydda. 
hvíldrækur  Eg  er  mikilvirkur  í  skorpunum,  sagði  hvíld- 

rækur  (S). 
Hvítá  Nóg  er  vatn  í  Hvítá. 
hvítna  Engi  hvítnar  þó  annan  kámi  (S). 
hvoftur  Illum  hvofti  (hvolpi)  mæhr  enginn  gott  (S). 

Gott  er  að  hafa  tvo  hvoftana  og  flytja  sitt  með  hvor- 
um  (K.  og  0.). 

—   Gott   er  að  hafa  túngur  tvær  og   tala  sitt   með 
hvorri. 

Sbr.  kjaftur. 
hyggindi  Svo  eru  hyggindi  sem  í  hag  koma. 

Hygginda  ráð  eru  hóls  verð. 

Betur  vinna  hyggindi  en  harðindi. 
hygginn  Hljóður  er  hygginn  maður. 

Hygginn  heyrir  mart,  hermir  færra. 

Sjaldan  hlær  (hreykir  S)  hygginn  hátt. 


81 


Sjer  kann  jafnan  hygginn  hóf. 

=  Hóflátur  er  hygginn  maður  (PS). 

Veit  hygginn  hvað  við  sitt  hæfi  er  (S). 

Ekki  er  hygginn  hægt  að  veiða. 

Hægt  er  hyggnum  heim  að  koma. 

Hygginn  lætur  sjer  segjast. 

Hygginn  vinnur  móð  sinn  með  visku. 

Grant  kann  hygginn  að  henda. 
•    Oft  hafa  hyggnir  menn  heimska  niðja. 

Sbr.  hæverska. 
hyggja  Fátt  er  of  vandlega  hugað. 

Öðrum  hugðu,  sjálfir  supu. 
hyggni  Hyggni  greiðir  heiðri  veg  (S). 
hylla  Gott  er  það  að  hylla  sem  vel  er  gjört  (K). 
hýr  Hann  er  ekki  hýr  í'horn  að  taka. 

Ekki  þarf  hýrum  sætt  að  bjóða. 
hæfa  Það  hæfir  hverjum  sem  hafa  vill. 
hæíilátur  Hæfilátur  hlýtur  margra  þökk. 
hægur  Heim  kemst  þó  hægt  fari  (A). 
hælast  Ekki  er  að  hælast  um  fyrr  en  hlotið  er. 
hæna  Á  mjer  sjer,  kvað  hænan,  hún  var  reytt  í  kolli. 

Sbr.  hjeri. 
hærur  Ekki  kemba  allir  hærurnar  (S). 

Gott  er  að  prýða  hærur  með  æru. 
hætta  1  Til  margs  verður  hætt  jafnan  (ísl.s.  II  409). 

Hefur  sá  (jafnan)  er  hættir  (Hrafnk.  16). 

Það  hefur  enginn  sem  hann  hættir  ekki  til  (S). 

Litlu  hættir  nú  til. 

Alstaðar  er  öllum  hætt. 
hætta  2  Best  er  að  hætta  (hverjum  leik)  meðan  vel  fer 

(þá  hæst  fram  fer). 
hætta  3  Hætta  vex  þá  hugur  bilar  (S). 

Tveir  eru  í  hættu  hverri  (Mág.  27). 
hættíng  Hættíng  er  í  hverri  giftu  ^S). 


82 


hæverska  Hæverska  er  hyggins  einkenni  (S). 
höfðíngi  Hverflynd  er  höfðíngja  kæti. 

Misbiíð  er  höfðíngja  hylli. 

Hætta  er  að  styggja  höfðíngjabarnið. 

Höfðíngja  lýti  skrifast  með  kríti. 
höfrúngur  Höfrúnga  kæti  veit  á  sig  vind  (S). 
höfuð  Hærra  ber  höfuð  en  herðar. 

Höfuðið  verður  fótum  falli  að  varna. 

Oft  er  hýrt  höfuð  á  mettum  maga. 

Fatt  stendur  höfuð  á  fullum  búk. 

Bágt  er  að  berja  höfðinu  við  steininn. 

Hann  má  eigi  um  frjálst  höfuð  strjúka. 

Óvíst  er  hver  að  annars  höfði  hleður. 
högg  Oft  verður  h'tið  af  því  höggi  sem  hátt  er  reitt  (S). 

Ýmsir  eiga  högg  í  garði  (Nj.  162;  v.  1.  annars  garði, 
garða). 

Skamma  stund  verður  hönd   höggvi    fegin    (Nj.  178 

og   0.). 

Vant  er  að  sjá  hverir  enn  verða  höggum  (v.  1.  brögð- 
um)  fegnir  (Eyrb.  108). 

Holl  eru  hags  manns  högg. 

Þeim  skall  högg  sem  skyldi  (Sig.  þögl.). 

Högg  fræðir  heimskan. 

Ekki  sjer  högg  á  vatni. 

Lin  eru  höggin  þín,  lángi  Loftur. 
höggspjót  Hann  hefur  höggspjót  á  hurðarbaki. 
höggva  Höggur  sá  er  hlífa  skyldi  (S). 

Ekki  er  hægt  að  höggva  þá  haldið  er  fyrir. 

Höggðu  hægra  þjalirnar. 
hönd  Báðar  eru  hendur  við  axlir  fastar. 

Sjálfs  er  hönd  hollust  (Vígagl.  12). 

Beggja  þarf  jeg  handanna  þá  jeg  er  heima. 

Hönd  skal  hendi  fá. 

Hönd  veitir  hendi  lið  en  fótur  fæti. 


83 


Höndin  er  ónýt  ef  armleggur  brestur. 

Hendur  þurfa  fóta  við  og  fætur  handa. 

Margar  hendur  vinna  Ijett  verk. 

Veit  hönd  hvað  hefur. 

Það  er  næst  sem  í  hendinni  hefur  verið. 

Góð  hönd  er  bætandi  (K). 

Góð  er  bætandi  hönd,  ill  er  spillandi  túnga  (S). 

Mikið  prýðir  hagvirk  hönd  (S). 

Oft  eru  vaskar  hendur  undir  vondri  kápu  (S). 

Það  er  örg  hönd  sem  ekki  ver  höfuð  sitt  (S). 

Örg  er  sú  hönd  er  ei  vill  bera  blak  af  höfði  sjer  (S). 

Skylt  er  hendi  af  höfði  að  bera  (S). 

Oft  eru  vaskar  hendur  undir  vargs  belgi  (S). 

Gjörn   (fús,  töm)  er  (bregður)  hönd  á  venju  (Grett. 

175  og  c). 
Báðar  verða  hendur  hreinar,  ef  hvor  þvær  aðra. 
Ekki  verður  skitin  hönd  ötuð  af  sjer. 
Ein  hönd  verður  aðra  þvo. 
Hönd  skal  hendi  þvo  eða  hvorgi  hreinsast. 
Þokka  býður  þrifin  hönd. 
Bágt  er  saurugri  hönd  frá  sjer  að  kasta. 
Örm  er  iðjulaus  hönd. 
Bjúgar  krummur  brúkist  með  hófi. 
Oft  er  Ijót  hönd  lagtæk. 
Djörf  er  heimamanns  hönd. 
Ekki  tjáir  í  tveim  höndum  að  hafa. 
Eg  hef  ei  margar  hendur  á  skinni. 
Handaverkin  lifa  hvers  lengst. 
Hönd  hins.lata  er  löngum  köid  og  tóm. 
Lin  er  gjarnan  löt  hönd. 
Hönd  hins  ríka  er  loðin  í  lófanum. 
Þar  leikur  hönd  á  sem  sárt  er  (S). 
(Mörgum)  eru  mjög  mislagðar  hendur  í  knje. 
Höndin  sleppir  happinu  nauðug. 

6* 


84 


Honum  eru  mislagðar  hendur. 

Ilt  er  tómar  hendur  fram  að  bera  og  vinna  til. 

Hann  þarf  ei  að  taka  hendi  sinni  í  kalt  vatn. 

Hans  hendur  eru  vísar  við  að  taka. 

Eftir  eru  hendur  Hróifs  þó  fætur  sjeu  farnir. 

Hönd  skal  í  hófi  stytta  (Sigvatr). 

Margur  kyssir  á  þá  hönd  er  hann  vildi  gjarna  að  af 

væri  (A). 
Sbr.  fótur,  hugur,  verk. 

I 

iðja  Betra  er  að  iðja  en  biðja  (A). 

Ilt  er  að  vera  iðjulaus  (S). 

Betra  er  iðjulaus  að  vera  en  ilt  að  gera. 
iðn  Iðnin  eykur  alla  ment  (S). 

Betri  er  iðn  en  ákafi. 
iðni  Iðni  er  auðnu  móðir  (S). 
iðran  Sein  iðran  er  sjaldan  góð  (S). 
illur  Fátt  er  svo  ilt  að  einugi  dugi  (Alex.  46). 

Ilt  gerir  engum  gott  (K). 

Frest  er  á  illu  (ils)  best  (K). 

Kann  ilt  að  vera  og  kann  á  að  gæða  (K). 

Ekki  má  ilt  -varast  nema  viti  (S). 

Ilt  er  ættgjarnast  (  gengast;  S). 

Verra  er  ilt  en  ekki  par  (S). 

=  Ilt  er  betra  en  ekki  (S). 

Ilt  hefst  (hlýst)  af  illum  (S).      ' 

Margur  er  ils  auki  (ótti ;  S). 

Ilt  skal  til  viðsjár  vita  en  gott  til  gagns  (A). 

Af  tvennu  iUu  skal  taka  það  minna. 

Betra  er  að  ilt  undan  dragist. 

Betra  er  iit  lítið  en  annað  verra. 

Betur  er  sefað  ilt  en  upp  vakið. 


85 


Engum  er  ilt  skapað. 

Fátt  er  svo  með  öllu  ilt  að  ekki  boði  nokkuð  gott. 

Ilt  er  auðnumið. 

Ilt  er  best  að  bæta  ef  má. 

Ilt  er  best  ógert. 

Ilt  kann  ekki  af  illu  batna. 

Ilt  kemur  ókallað. 

Ilt  skal  með  illu  út  drífa. 

Ilt  skal  til  ámælis  hafa. 

Ólíkt  e.r  ilt  og  gott. 

Svo  má  illu  venjast  að  gott  þyki. 

Ilt  er  illum  að  vera  (Grett.  127). 

Ilt  segir  af  illum  (K). 

Eigi  gengur  ilt  til  alls  (Bós.  25). 

Engum  er  ilt  ofgott  (K). 

Mart  er  ilt  í  sæ  (Bjhitd.). 

Aldrei  er  gaman  að  illu  (S). 

Oft  hlýst  ilt  af  marglæti  (S). 

Ilt  á  sá  sem  ala  skal. 

Fleira  er  ilt  en  stela  og  Ijúga. 

IIs  er  von  þó  undan  dragist. 

Best  er  illu  aflokið. 

Betra  er  að  prettast  um  ilt  en  enda  það. 

Ekki  má  ils  með  illu  hefna. 

Engum  er  ilt  ofgott  ef  hann  vill  sjálfur  hafa. 

Illur  flýr  þó  enginn  elti. 

Illur  fyrst  og  verri  var. 

Illur  gleðst  af  annars  skaða. 

Illur  kann  ekki  lengi  löstum  að  leyna. 

Illur  veit  hvar  ódyggur  situr. 

Oft  verður  illur  óvart  að  gagni. 

Sjaldan  vægir  sá  verri. 

Sjaldan  er  illum  andvaralaust. 

Illu  trúa  illfúsir  menn. 


86 


Ilt  skal  illum  bjóða  (K). 

Af  illum  (IUur)  jafnan  ils  er  (á)  von  (S). 

Þrýtra  þann  er  verr  hefur  valt  (M). 

Illir  kvíða  endurgjaldi  (S). 

Fátt  er  illum  ugglaust. 

Hvar  vill  illur  óhataður  vera. 

Illir  menn  árgagni  spilla. 

Ilt  láta  illir  fátt  ógert. 

Ilt  leiðist  illum  seint. 

Ilt  er  illan  að  siða  (S). 

IUum  geymir  (gerir)  ef  aldrei  nýtur  (S). 

Oft  ferst  illur  með  illum  (S). 

Illa  mun  illum  lúka  (G). 

Óttinn  agar  illan  (S). 

Að  gefa  illum  ráð  er  sem  að  ausa  vatni  á  gás. 

Ama  flestir  illa  ræmdum. 

Ilt  er  illan  að  hyllast  (iUum  að  þóknast). 

Ilt  er  ilt  að  geyma  en  góðu  gleyma. 

Ilt  er  illu  ofan  á  iit  að  bæta. 

Ilt  er  illur  að  vera,  aldrei  er  honum  gott  ætlað. 

Illa  mun  illum  lúka  (Fas.  III  314). 

Sbr.  kátur,  okur. 
illvílji  Illa  rekur  illvilji  annars  erindi  (S). 
ilska  Annara  ilsku  lát  þjer  eigi  fyr  þörfum  standa. 

Sjaldan  er  ilska  inniföst  (S). 

Aldrei  dylst  ilskan  til  elli  (S). 

Víða  kemur  fram  ilska  þín,  Ubbi. 
Íngjaldur  Nú  hefur  íngjaldur  eðli  sitt. 
innansleikja  Drjúg  er  innansleikjan. 
ís  Sjaldan  er  mein  að  miðsvetrarís. 
-    Sjaldan  fylgir  happ  hörpuís. 

Sbr.  góa. 
íþrótt  íþrótt  er  auðbær. 

Góð  íþrótt  er  gulli  betri  (S). 


87 


J 

já  (-nei)  1  Já  og  nei  gerir  lánga  þrætni  (K). 

Já  er  meyjar  nei  (K). 
já  2  Já  þú  því  einu  í  dag  er  þú  iðrast  ei  á  morgun  (PS). 
jafti  Þá  er  jafnt  er  á  hvorugan  hallast. 

Jafnir  löngum  leika  best. 

Jöfnum  þykir  best  saman  að  búa  (S). 

Jafnir  bítast  best  (S). 

Þá  jafnir  haldast  á  er  vandsjeð  hver  vinnur. 

Oft  hafa  jafnir  brögðum  beist. 

Ef  allir  væri  jafnir  þá  væri  enginn  mestur  (S). 
jafna  Alt  jafnar  sig. 

jafhkeypi  Það  er  jafnkeypi  að  gefa  uxa  við  kú  (S). 
jafnskygn  Allir  eru  jafnskygnir  í  myrkrinu  (PS). 
jarl  Úngan  skal  jarlinn  herða  (Bósas.  23). 

Upp  skal  jarh  gefa  eina  sök  (Konr.  47). 

Fár  kennir  jarl  í  fiskiváðum  (Orkn.  221). 
járn  Svo  má  brýna  deigt  járn  að  bíti  (A). 

í  funa  skal  járn  heita. 

Hamra  skal  járn  meðan  heitt  er  (S). 

Ekki  sýður  á  köldu  járni. 

Eigum  járn  í  eldi  þrent,  eitthvað  verður  brent. 

Sbr.  spori. 
járna  Nú  er  nærri  járnað. 
jeg  Mjer  best  og  mínum. 
jel  Jelin  þykja  mörgum  Ijót  (M). 

Öll  jel  birta  upp  um  síðir  (S). 

=  Öll  jel  hafa  rof. 

Eitt  er  jel  það  er  aldrei  birtir. 
Jesús  Vandsjenir  eru  Jesú  mennirnir. 
jól  Ekki  eru  ætíð  jól  (S). 

Far  þú  vel,  svo  fóru  jólin. 
jöfnuður  Allur  er  jöfnuðurinn  góður. 


88 


jökull  Hægra  er  að  tala  tólf  jökla  en  gánga  einn  (S). 
jörð  Ekki  fæðir  jörðin  á  einum  degi. 

Nógu  er  jörð  sterk  þó  staðið  sje  á  henni  báðum  fótum. 

Æ  er  jörð  frosin  fyrir  óþrifnum  (óþrifin  svín;  S). 

Sitt  er  að  jörðu  hverri. 
jötun  Ekki  eru  jötnar  meybarna  meðfæri. 

K 

kaf  Oft  fer  annar  í  kaf  þar  sem  hinn  kemst  af  (A). 

Flest  alt  það  sem  fer  í  kaf  flýtur  upp  um  síðir. 
kaka  Þángað  kemur  kaka  sem  kona  vill  (S). 

Hann  er  ekki  keyptur  enn,  hann  kökubiti. 
kál  Ekki  er  sopið  kálið  þó  í  ausuna  sje  komið. 

Það  er  enginn  sætleiki  í  tvísoðnu  káli. 

Eg  læt  ei  gott  kál  úr  ausu  minni  ósopið. 

Sá  er  verðugur  síns  kets  er  sitt  kál  át. 

Er  það  vel  þó  að  við  deilum  kálið  (Grett.  168). 

Sbr.  kot,  smjör. 
kaldur  Kalt  skal  við  kalið  leggja  (S). 
kálfur  Sjaldan  launa  kálfarofeldi  (nema  kvíga  sje;  S,  GJ). 

Bjúgur  kálfur  er  betri  en  ekki  (S). 

Betri  er  bjiígur  kálfur  en  ber  þúfa. 

Það  er  ekki  ælilegur  kálfur  sem  aldrei  getur  staðið. 

Kálfur  er  krása  bestur. 

LítiII  skyldi  lífkálfurinn. 

Fyrr  skal  bæsa  kálfinum  en  uxanum. 

Oft  er  lepra  í  leifum  kálfs. 

Hann  varð  feginn  kálfalúngunum. 

Þeir  kirna  um  kálfsróuna. 

Hann    kemur  á   eftir   með   kálfkrakka   handa    yður, 
sagði  bóndinn  við  prest  sinn. 

Kálfskinn  kaupast  oft  sem  kúa. 
kambur  Drjúglega  er  nú  drepið  í  kambana. 


89 


kanna  Eg  hef  nóg  á  minni  könnu.  Sbr.  kona. 
kápa  Honum  fara  allar  kápur  eins  vel. 

Oft  er  stutt  kápa  víð  að  neðan. 
kápall  Djúpt  er  á  kaplinum,  þegar  folaldið  syndir. 
kapituli  Margar  hefur  kapítuli  klausur. 
kapp  Kapp  er  best  með  forsjá  (A). 

Varastu  kapp  þó  vinna  megir. 

Fáir  etja  kappi  við  sjálfa  sig. 

Bágt  er  að  etja  kappi  við  sitt  ofurefli. 
kappi  Ekki  er  alt  sem  kappar  kalla. 

Þar  tókstu  kappann  til. 
kargur  Altíð  er  kargur  sá  eigi  hefur. 
Kári  Fáir  eru  Kára  líkir. 

karl  Hverjum  karli  kemur  að  örverpi  (Þorl.  þ.,  K;  ör- 
vesi  GJ). 

Alt  skal  fara  saman  karl  og  kýr  (Fms.  II  138  og  o.).. 

Mart  (Oft)  er  það  í  húsi   karls  er  ei  er  í  konúngs 
ranni  (Mág.  137). 

Mart  er  gott  í  koti  karls  (S). 

Þá  er  dælt  í  koti  karls  er  karl  er  ekki  heima  (A). 

Ekki  eru  karlar  altjend  kvartsamir. 

Lengi  sígur  í  koðrann  á  körlunum. 

Þar  er  ekki  góðum  karli  til  tínt. 

Víða  koma  karli  kýr. 

Enginn  er  karl  án  kvíða. 

Of  nær  nefi,  kvað  karl,  var  skotinn  í  auga  (Fms.  VII 
288). 

Öll  á  eg  börnin  mín,  sagði  karlægi  karlinn. 

Sbr.  mær. 
karskur  Lengi  heldur  karskur  maður  í  borð. 
kartnögl  Kartnögl  og  njórafótur  komast  ekki  í  himnaríki 

(Bj.  Hald.). 
kast  Ekki  veit  nær  að  góðu  kasti  kemur. 
kasta  Hann  hefur  það  hann  kastar. 


90 


Nú  kastar  átján  yfir  (tólfunum). 

Hann  kastar  ei  mörgu  til  dyra. 
kátur  Kátt  er  þeim  ei  kennir  sorg  (S). 

Kátur  verður  fár  af  illu  (Rúnakv.). 

Gleður  sá  mann  er  oft  er  kátr  (M). 

Kátur  er  fullur  köttur  (ívenss.  20). 
kaun  Kyrt  skal  á  taka  þar  kaun  er  undir. 

Þar  komstu  við  kaunið. 
kaup  Ilt  kaup  er  að  taka  giæp  við  miklu  happi  (S). 

Sona  gánga  kaupin  á  eyrinni. 

Margur  hefur  löng  hlaup  en  h'tið  kaup  (S). 

Sá  fær  oft  naumt  kaup  sem  nóg  hefur  hlaup  (S). 
kaupa  Hver  á  það  hann  kaupir  nema  maður  konu. 

Sá  kaupir  flestan  óþarfann  sem  fæst  hefur  fyrir  að 
gefa  (S). 

Það  er  h verjum  kunnast  er  hann  kaupir dýrast  (Parc. 42). 

Þá  er  illa  keypt  ef  annarhvor  hreppir  skaða  (S). 

Fleira  er  að  kaupa  en  krofið  eitt. 
kaupmaður  Það  er  lakur  kaupmaður  sem  lastar  sína  vöru. 

Kaupmaður  (Kóngur)  vill  sigla,  en  byr  hlýtur  að  ráða. 

Mart  er  fagurt  í  kaupmanns  biíðinni. 

Sbr.  hundur. 
Keflavík  Mig  gildir  einu  í  hvorri  Keflavíkinni  eg  ræ. 
keikur  Stattu  keikur  þá  í  kjöltuna  kemur. 
keipa  Svo  má  lengi  keipa  að  einn  fáist. 
kenna  Engi  kennir  það  öðrum  er  ei  kann  sjálfur  (S). 

Hver  sem  þig  kennir,  kaupir  þig  ekki. 

Kenna  má  fyrr  en  klipið  er  til  beins. 

Kennir  hvað  sín  þó  klækilegt  sje. 

Seint  er  að  kenna  til  (Kennir  hver  GJ)  þá  komið  er 
að  hjartanu  (S). 

=  Hann  kennir  ei  fyrr  en  kemur  að  hjartanu. 

Dælt  er  þeim  um  að  kenna  sem  ei  kann  að  synja. 

Þar  er  enginn  kendur  sem  hann  kemur  ekki. 


91 


ker  Hvert  ker  húkir  á  sínum  eigin  botni. 

Þar  er  alt  í  kyrrum  kerum. 

Oft  eru  gisin  hin  gömlu  ker  (S). 

Far  varlega  með  fult  ker. 

Hvert  ker  kann  verða  svo  fult  að  yfir  gángi  (Sturl. 
II  296). 

=  Svo  má  hvert  ker  fylla  að  út  af  flói  (S). 

Tómt  er  kerið  þó  krossað  sje  yfir  (S). 

Loðir  við  hvert  ker  nokkuð. 

Það  skiftir  miklu  hvað  fyrst  kemur  í  kerið. 
kerald  Ekki  er  kyn  þó  keraldið  leki,  gisið  og  gjarðfátt. 

Ekki  þarf  stampinn,  keraldið  dugir. 
kerlíng   Altjend   viil   kerh'ng    hafa  eitthvað   fyrir  snúð 
sinn  (S). 

Kerh'ng  vill  hafa  sinn  þrætuþráð  (S). 

Tætir  kerlíng  úr  toglaup  sínum  (S). 

Lengi  teygir  keriíng  lopa  (S). 

Oft  verður  kedíngar  hlátur  að  klepróttum  hósta  (S). 

Ekki  er  gjöf  í  kerlíngareyranu. 

Úrt  járn,  kvað  kerlíng,  átti  kníf  deigan  (Sex  sög.  77). 

Hlýr  hángandi  tetur,  kvað  kerlíng  og  festi  garnhnoða 
fyrir  rass  sjer  (K). 

Nú  er  það  sem  kerlíng,  sagði  klerkurinn  fyrr. 

Sbr.  kláði,  svín. 
ket  Best  er  það  ket  sem  beini  er  næst  (S). 

Sbr.  flot,  kál,  kona. 
ketill  Það  er  ekki  alt  í  katUnum  sem  krækt  er  (S). 

Litlir  katlar  hafa  og  eyru. 
keyra  Keyr  þú  ei  fyrr  en  kemur  á  bak. 
kið  Jafnt  er  kið  sem  kjaffi  en  kjaffi  engu  nýtur  (K). 
kind  Mart  er  kvikra  kinda  kyn. 

Öllum  kindum  er  eitthvað  til  annmarka. 
kingja  Kingtu  ei  fyrr  en  kemur  í  munninn. 
kinn  Fátt  sjer  á  kinn  hvað  í  brjósti  býr  (K). 


92 


kinnhestur  sjá  kjaftur. 

kirna  Kirnið  ekki,  sláist  heldur. 

kjafta  Sá  hefur  alt  sem  kjafta  kann. 

kjaftur  Leiður  kjaftur  heldur  sjer  aldrei  aftur. 

Honum  ætlaði  að  verða  kjafturinn  að  smjörhlaupi. 

Jafnt  er  þá  kinnhestur  er  goldinn  kjaftshöggi  (S). 

Sbr.  hvoftur,  skel. 
kjói  Kemur  kjói  í  eggver  (S). 
kjósa  Ekki  gefur  á  alt  að  kjósa  (S). 

Ýmsir  eiga  um  að  kjósa. 

Fyrri  er  kosið  (kostur)  en  valið  sje  (kjör)  (S). 
kjöftugur  Kemur  að  því  sem  kjöftugur  fleiprar. 
kjör  Eftir  kjörunum  keppast  flestir. 

Sá  á  kjörin  sem  kastar  stærst. 
kjörviltur  Kjörviltur  er  sá  sem  kýs  hið  lakara. 
kláði  Kláðinn  veit  hvað  kveldinu  h'ður. 

Svíður  sætur  kláði,  kvað  kerh'ng  (K). 

Sviði  fylgir  kláða  en  sorg  munaði. 
klámhögg  Þar  erþjer  klámhögg  kella,  sagði  Ketiil  kregða. 
klappa  Þar  klappar  margur  á  sem  hann  viU  eitthvað  út 

fá  (S). 
klár  Þángað  er  klárinn  fúsastur  sem  hann  er  kvaldastur 
(Fas.  11  252,  K). 

Nú  kreikar  klár  fyrir  kerru. 
klaufi  Þúngt  þrammar  þreyttur  klaufi. 
klerkur  Það  eru  ekki  ah  klerkar  sem  síða  hafa  kápuna. 
klettur  Til  h'tils  er  að  bera  vatn  á  klettinn  (S). 
klof  Það  kostar  klof  að  ríða  röftum. 
klókur  Sá  er  ekki  klókur  sem  ekki  kann  sig. 

=  Sá  er  svinnur  er  sig  kann  og  sjer  hvað  hæfir. 

Ekki  er  kyndugur  af  klókum  tældur. 

Hjá  ferst  klókur  og  óklókur  (K). 
klæða  Eg  er  ei  svo  hræddur  sem  eg  er  illa  klæddur. 

Klæð  þig  vel  svo  kylur  þig  ei  í  hel. 


93 


klæðlaus  Klæðlausum  er  best  að  leika  (Ævint.  22). 
klæja  Ilt  veit  (á  þá  GJ)  ofarlega  klæjar  (K). 

Þá  mjer  klæjar  þarf  eg  að  klóra  mjer. 

Ekki  er  vert  að  klóra  þar  sem  ekki  klæjar  (S). 

Sá  kló  sem  kunni. 
klækur  Ekki  eru  betri  sjálfs  klækir  en  annara  (S). 
Klængur  Hrýtur  að  Klængi. 
knár  Margur  er  knár  þó  hann  sje  smár. 

Oft  fær  sá  knjesig  sem  knárri  er  (S). 
knjesig  Margur  hefur  fengið  knjesig  fyrir  henni  Venus. 
koddi  Varmur  koddi  gerir  oft  þúngan  svefn  (G). 
kokkur  Oft  er  kám  á  kokks  nefi. 
kol  Kol  er  þjalar  brýni. 

Lengi  brennur  á  (úr)  þurrum  kolum. 
kólfur  Oft  er  stór  kólfur  í  lítilli  klukku. 
kolla  Það  er  vilji  kollu  að  láta  klá  sjer. 
kollóttur  Ekki  er  gott  að  klást  við  kollóttan. 

Ef  þú  ert  kollóttur,  klástu  ei  við  hrútinn. 
koma  Lángt  er  komið  þá  lokið  er. 

Mart  kemur  upp  á  lángri  leið. 

Það  er  komið  sem  komið  er. 

Alt  mun  fyrir  eitt  koma. 

Það  kemur  sem  kallar. 

Ei  kemur  einn  hvaðan  (Fsk.  292). 

Þar  er  gott  að  koma  sem  öll  hjú  fagna  (S). 

Oft  kemur  góður  þá  getið  er,  svángur  þá  etið  er,  og 
illur  þá  um  er  rætt. 

Annar  kemur,  annar  fer. 

Þar  mega  þeir  koma  sem  kvæðin  vilja  læra. 

Kondu  aftur  á  morgun,  það  á  að  skera  hrút. 

Komum  við  þá  Randalín,  til  okkar  er  talað. 

Það  kemur  ekki  nær  en  kötturinn  sjöstjörnunni. 

Hann  kemur  á  eftir  með  kalt  vatn  í  áttúng. 

Hann  kemur  ei  við  bera  jörð. 


94 


Sá  gefur  hljóð  af  sjer  sem  á  kemur. 
Kemur  til  Teits  og  Siggu. 

Komi  til  með  mjer  mildur,  meðan  eg  fastna  þig  Hildur. 
kona  Fljóðin  verða  að  öidrum  kjörin  (M). 
Sá  á  konu  sem  kaupir. 
Ekki  eru  allar  konur  eins  að  kyssa  (S). 
Ekki  er  öllum  konunum  eins  að  heilsa. 
Allar  eru  vænar  á  vökunóttunum. 
Drós  er  dánumanns  yndi. 
Ekki  eru  píkur  allar  altjafnprúðar. 
Ekki  eru  það  ah  konur  sem  hátt  skauta,  píkur  sem 

hafa  lángan  lokkinn. 
Enginn  veit  hver  annars  konu  hlýtur. 
Fjarri  skal  fljóða  leita. 
Flestum  mínkar  frelsi  þá  fengin  er  kona. 
Fríð  kona  og  bh'ð  byrgir  oft  stríð. 
Kalt  er  konulausum. 
Kauptu  konu  og  Ijereft  við  Ijós. 
Kona  er  karlmanns  fylgja. 
Kona  er  þegar  á  klæðin  kemur. 
Öllum  þykir  víf  best  (K). 
Góð  kona  er  guHi  betri  (K). 
Dugandi  konu  kaupir  enginn  ofdýrt  (S). 
Sá  flytur  gott  hlass  í  garð  sem  góða  konu  fær  (S). 
Oft  er  örsnauð  kona  auðmanns  prýði  (S). 
Hlýðin  kona  hefur  í  staðinn  ást  og  eftirlæti. 
Kyrr  kona  kamb  upp  tekur  en  sú  óða  yfir  hleypur. 
Oft  hefur  hin  frægri  kona  færri  hrínga. 
Sá  á  þarfan  hlut  sem  á  þrifna  konu. 
Æ  kafna  kviksögur  fyrir  góðrar  konu  dyrum  (S). 
Oft  stendur  ilt  af  kvenna  hjali  (Gísl.  Stírs.  15). 
Oft  verður  kvalræði  af  konum  (Sól.). 
Köld  eru  kvenna  ráð  (Nj.  594  og  o.). 
Laust  er  kvenna  lyndi  (S). 


95 


Valt  er  vífs  lund  að  trúa  (S). 

Ekki  hjálpar  neitt  við  illa  konu  senna. 

Enginn  stjórnar  illri  konu. 

Kona  og  kanna  gera  margan  fátækan. 

Sjaldan  á  ætin  kona  gott  bú  nje  feit  hiú. 

Þrætugjörn  kona  er  sem  sífeldur  leki.. 

Seint  er  kvenna  geð  kanna  (Víglundur). 

Seint  fyllir  sögvís  kona  snældu  (S). 

Neyðin  kennir  naktri  konu  að  spinna. 

Aldrei  er  kvennastjórn  affaragóð  (S). 

Lítið  er  lúnga  í  lóuþræls  únga,  þó  er  enn  minna  man- 

vitið  kvinna  (S). 
Nóg  vita  konur  kyndug  ráð. 
Oft  er  karlmanns  hugur  í  konu  brjósti. 
Margur  er  sá  konurnar  skreytir  (S). 
Þar  kveldar  ei  altjend  vel  sem  konur  drekka. 
Oft  volkar  vondur  maður  væna  konu  (S). 
Eg  á  hvorki  fríða  konu  nje  feitt  ket  í  rót  (S). 
Fríður  er  fjáður  svanni  (S). 
Sjaldan  brestur  óþrifna  konu  áhald  (S). 
Sjaldan  er  vindur  í  ólundarkindum  eða  í  óljettum  kon- 

um  (S). 
Dægileg  er  konan  sem  kálið  gerði. 
Ekki  má  kasta  svartri  konu  úr  sæng. 
Konan  kemst  þángað  sem  reykurinn  kemst  ekki  (PM). 
Gamlar  stúlkur  og  úngar  ekkjur  gefa  jafnan  gott  færi. 
Oft  er  kippur  í  konu  ferð. 
Sbr.  ást,  auga,  kvæði,  köttur,  ragur. 
konúngur  Til  frægðar  skal  konúng  hafa  meir  en  til  láng- 

hTis  (Fms.  VII  73  og  o.). 
Spyr  ætt  að  jöfrum  (Háttatal  26). 
Mörg  eru  kontíngs  eyru  (sbr.  eyra)  (Sturl.  II  141). 
Mikil   er  alvaldsraun   og   mörg   konúngsráð   (Ljósv. 

253). 


96 


Konúngs  garður  er  rúmur  inngángs  en  þröngur  brott- 
farar  (Egilss.  249). 

Lángur  er  konúngs  morginn  (M,  Sigvatr.) 

Það  er  ekki  alt  að  á  ræsis  borð  sje  beranda  (S). 

Alla  má  klaga  nema  kónginn. 

Ekki  er  gott  að  kífa  við  konúnginn. 

Ýmsir  eru  kónginum  kærir. 

Það  er  ekki  oft  að  fjórir  kóngar  finnast. 

Hann  er  kóngur  í  kotru  og  kortspilum. 
koppur  Svei  þjer  koppur,  úr  þjer  er. 

Fyrr  læt  jeg   koppa  mína  tóma  en   klíni   í   þá  hje- 
góma. 
kór  Ut  er  þann  til  kórs  að  kaila  er  í  kamar  vill  vera. 
kórbekkur  Hann  keppist  jafnan  á  kórbekk  sitja. 
Kormákur  Látum  Kormák  kyrran  liggja. 
korn  Alt  er  það  gott  sem  af  korni  kemur. 

Er  illu  korni  til  sáið,  enda  mun  ilt  af  gróa  (Nj.  587). 

Kornið  fyllir  mælirinn  (S). 

=  Af  korni  skal  mælir  fylla. 
kostur  Hver  má  tefla  við   þann  kost  sem  hann  hefur 
upp  tekið. 

Kostir  litlir  eru   Ijúfs  vera   en   leiður  verður  aldrei 
fyltur  (K). 

Mart  leynir  kostum  sem  hefur  Ijótan  lit. 
kot  Það  er  alt  auðþekt  sem  úr  því  koti  kemur. 

Betra  er  kál  í  koti  en  krás  á  herrasloti. 
kotkarl  Mart  mæðir  kotkarl. 
kotúngur  Hægra  er  að  þjóna  kotúngi  en  konúngi. 

Kotúngur  er  kottíngi  verstur. 
Jkráka  Krákan  er  því  leið  að  hiín  segir  jafnan  satt. 

Krákan  verður  ei  hvítari  þó  hún  baði  sig. 

Sveltur  sitjandi  kráka  (K;  en  fljúgandi  fær  A). 

Betri  er  ein  kráka  í  hendi  en  tvær  í  skógi  (Laxd.  84). 

Sbr.  fótur. 


97 


kraki  Gefðu  honum  kraka,  hann  kann  lengi  við  að  taka. 
Krákur  Krákur  á  ekki  kosti. 
krambúð  Ekki  komast  allir  upp  á  krambúðarloftið. 
krás  Vindræg  er  væn  krás  (S). 

Sá  hefur  krás  er  krefur  (Sól.). 

Hann  hefur  steikt  stærri  krásir. 

Fátt  hafa  þeir  til  krása  sem  smjörið  steikja. 
kredda  Sjerhver  hefur  sína  kreddu  (S). 
krepja  Volar  hún  krepja  ef  kylur  í  nögl  (S). 
kríki  Allir  kríkar  dafna. 

Kristur  Vant  er  að  lofa  mann  í  hendur  Kristi.  Sbr.  guð. 
krjá  Það  gerir  hver  að  krjá  sem  hann  vill  fá. 
krjúpa  Krjúpa  skal  ef  ekki  má  gánga  (Parc.  4). 

Krjúp  þú  undir  ef  kant  ei  yfir  stökkva. 
krókur  Snemma  beygist  krókurinn  sem  verða  vill. 

Rakst  krókur  á  hala  hans. 

Þar  reis  að  undir  króki  (S). 

Betri  er  krókur  en  kelda. 
kross  Nú  vill  ekki  krossinn  hafa  kyndilinn. 
krummi  sjá  hrafn. 

kúgildi  Ekki  stendur  hjer  nema  á  stórkúgildum. 
kunna  Erfitt  verður  (Ótamt  veitir  GJ)  þeims  illa  kann  (M). 

Alt  er  betra  að  kunna  en  ekki  kunna. 

Hann  kann  meira  en  að  mata  sig. 
kunnugur  Kvikur  er  hver  við  kunnugan  (S). 

Það  er  kunnugum  best  að  bjóða. 

Kunnugir  jafnan  bítast  best. 
kurl  Sjaldan  koma  öll  kurl  til  grafar. 
kusi  Þekkir  kusi  kopp  (dallinn)  sinn  (K). 

Bestur  er  kusi  kaldur. 
kútur  Stutt  er  kúta-veislan. 
kvarta  Hver  kvartar  þá  hann  kennir. 
kveða  Engi  kveður  betur  en  kann  (S). 

Kveddu  ekki  svo  ört,  þú  kveður  svo  vel. 

7 


98 


Eins  og  hver  kveður  kætist  fólkið. 

Hann  kveður  fyrir  sinn  bekk. 

Sá  á  að  byrja  sem  best  kveður  (S). 

Vel  kveða  mennirnir. 

Lengi  má  þar  stíga  sem  laglega  er  kveðið  (S). 
kveðja  Kveður  hver  sjer  kunnugan. 
kvein  Oft  kemur  kvein  eftir  kæti  (A). 
kveina  Hann  kveinar  ei  fyrr  en  hann  kennir  til. 
kveinka  Kveinka  sjer  flestir  þá  komið  er  inn  úr  skinn- 

inu  (S). 
kveld  Ekki  er  úti  alt  kveld  þótt  rökkvi. 

Kveldi  verður  feginn  sá  fyrir  kaup  sig  leigði. 

Lengi  er  Ijóst  á  kveldin. 
kvíða  Klæklegt  er  það  að  kvíða  mörgu  (PS). 

Ekki  tjáir  að  kvíða  fyrr  en  á  dettur. 
kvíði  Kærir  hver  sinn  kvíða  (S). 
kvíga  Jafnar  kvígur  draga  best  arð. 

Nú  dregur  af  kvígu  litinn  (lætin). 
kvikindi  Hann  er  allra  sveita  kvikindi. 
kvikur  Ey  getur  kvikur  kú  (Hávam.). 

Ilt  er  kvikum  að  brenna  (S). 

Kvikur  er  hver  um  kunnugan  rann. 
kvilli  Engan  kvilla  umber  þú  illa. 
kvistur  Eins  er  kvisturinn  og  aðaltrje. 

Sjaldan  verða  kvistir  betri  en  aðaltrje. 

Beygðu   kvistinn  meðan   hann   er  úngur  en   brjóttu 
ekki  (A). 
kvittur  Ilt  er  illan  kvitt  byrja  (S). 
kvæði  Ný  kvæði  kveða  konur  mest  (helst). 

Jeg  kveð  þjer  ekki  öll  mín  kvæði. 

Oft  hefur  stutt  kvæði  lángt  niðurlag. 
kvöð  Kvöð  er  kvaðar  virði. 
kvöl  Kvöl  á  sá  er  völ  á  (S). 

=  Sá  á  kvöl  sem  völ  á  (S). 


99 


kvöld  sjá  nótt. 

kvörn  Misfengið  malar  ágirndar  kvörn  (S). 

kylfa  Handbær  er  kylfa  ef  hundinn  skal  slá. 

Hann  lætur  kylfu  ráða  kasti. 
kyn  Tvent  er  kyn  að  manni  hverjum. 

Hvað  er  sínu  kyni  h'kt 

Kippir  hverjum  í  kyn  sitt. 

Svo  er  kyn  sem  kappi  (kostir?). 

Sá  þekkir  ekki  sitt  kyn  sem  í  öskunni  situr. 
kyndugur  sjá  klókur. 
kynfylgja  AHir  hafa  einhverja  kynfylgju. 

Rík  er  kynfylgjan. 
kyntur  Víða  fær  vel  kyntur  náttstað  (S). 

Illa  kyntum  enginn  trúir  þó  satt  segi  (A). 
kýr  Guð  gefur  kú  en  ekki  niðurband  (S). 

Betri  er  ein  kýr  með  ró  en  sjö  með  óró. 

Ekki  eru  það  alt  góðar  kýr  sem  hátt  baula. 

Lengi  jórtrar  tannlaus  baula  á  litlu  fóðri. 

Lengi  þrokar  þarfakýrin. 

Mjer  er  sama  hver  kýrin  mjer  mjólkar. 

Kýrin  mjólkar  ekki  meira  þó  skjólan  sje  stór  (S). 

Svört  kýr  selur  hvíta  mjólk  (S). 

Lítið  stoðar  þó  kýrin  mjólki  vel  ef  hún  fellir  fötuna  (S). 

Oft  þykir  nábúakýrin  betri  en  sín  eigin. 

Sá  gaf  kú  sem  eina  (enga)  átti. 

Samt  er  skinnið  á  kúnni  (K). 

Einhvern  tíma  kemur  sá  dagur  að  kýrin  þarf  hala 
síns  við  (S). 

Því  slettir  hún  kussa  halanum  að  hún  vill  fleiri  jafn- 
saurgar  sjer  (S). 

Ein  kýr  vill  aðra  sjer  jafnskitna. 

Nær  ein  kýrin  pissar,  pissa  þær  allar. 

Seint  vagar  kálffull  kýr  (S). 

Einn  er  litur  allra  kúa  um  nætur. 


100 


Oft  gleymir  hún  kussa  því  að  hún  var  kálfur  (S). 

Fyrr  drynur  baula  en  hún  hafi  uppi. 

Sbr.  hreyta,  karl,  kvikur. 
kyrr  Fátt  er  kyrru  betra. 

Kemst  þó  kyrt  fari. 
kyssa  Ekki  er  svo  lángt  komið  að  kyssa  þurfi. 

Kyssir  að  framan  en  klórar  að  aftan. 
kökkur  Nú  ætlar  að  kastast  í  kekki. 
kör  Nú  er  komið  á  kararendann. 
köttur  Kalt  er  kattar  gamanið. 

Kátur  er  fullur  köttur. 

Oft  er  ketti  kalt  á  eyrum. 

Kalt  er  kattareyrað  og  konuhnjeð. 

Það  er  kattarins  að  klóra  í  trjeð. 

Þ>að  kemur  ekki  til  af  góðu  að  kötturinn  hefur  klærn- 
ar  (S). 

Þángað  kemur  kötturinn  sem  honum  er  klórað. 

Ef  strýkurðu  köttinn  þá  stendur  í  loft  upp  róa. 

Fyrir  kænskuna  fær  hún  kisa  marga  bráð. 

Köttur  vill  hafa  fisk  en  væta  ei  klær. 

Ekki  má  styggja  köttinn  frá  veiðinni. 

Það  er  strembið  verk  að  streða  köttinn. 

Kominn  er  köttur  í  bjarnar  stað. 

Köttur  er  ullarkragi. 

Leyfist  kettinum  að  h'ta  á  kónginn. 

Nú  klekja  kettir  eggjum. 

Oft  hefur  það  kötturjnn  sem  kónginum  var  ætlað. 

Hver  slær  köttinn  af  öðrum. 

Lángleitt  höfuð,  kvað  gylta,  sá  kött  spinna  (AM  62 
foL). 

Seigt  er  að  róa  köttinn  af  gærunni  (S). 

Það  þarf  margar  mýs  að  binda  köttinn  (S). 

Þar  sem   kötturinn    kemur  inn   höfðinu    þar   kems 
hann  allur  (S). 


101 

Þar  sem   hún  kisa  nær  til  með  klónni,  kemst   hún 

upp. 
Sbr.  hundur,  kátur,  koma. 

L 

lá  1  Ekki  veit  hvað  í  lánni  (lónni)  liggur  (S).  Sbr.  logn. 
lá  2  Enginn  skyldi  öðrum  lá. 

Engum  er  láandi  þó  hann  beri  hönd  fyrir  höfuð  sjer. 
lag  Svo  er  lag  sem  á  legst  (K). 

Alt  vill  lagið  hafa. 

=  Lagið  þarf  til  alls. 

Hverjum  lætur  sitt  lag  best  (S). 

Lagið  vinnur,  sagði  hugsvinnur  (A). 

Margur  vinnur  meir  af  lagi  en  afli. 

Hver  rær  og  slær  með  sínu  lagi  (A). 

Kemst  í  lag  þó  kvistótt  sje. 

Lag  er  á  ef  lyndir  báðum. 

Lengi  er  eftir  lag  hjá  þeim  er  liðsmenn  voru  til  forna. 

Eitthvað  veldur  þegar  ekki  er  lagið  á. 

Lags  skal  bíða  þá  lent  er  í  brimi  (A). 

Lengi  skal  lags  bíða. 
lagnaður  Hvað  hefur  sinn  lagnað. 
lágur  Hinn  lægri  verður  að  lúta  (Grett.  204). 
Láki  sjá  bylja. 

lamaður  Af  lömuðum  má  læra  að  haltra. 
lamb  Þar  launaði  jeg  þjer  lambið  grá  (Heiðarv.  25). 

Jeg  er  ekki  íambið  sem  þú  leitar  að. 

Sbr.  sauður,  úlfur. 
lán  Misskift  er  manna  láni  (S). 

Fáir  láta  sjer  lán  sitt  nægja  (S). 

Hver  hefur  sitt  lán  að  líta. 

Betra  er  lán  en  löng  bein  (S). 

Ekki  er  lánið  allra  (S). 


102 


Betra  en  lán  en  liggjandi  fje. 

Lán  er  gleðirán  (S). 

Ekki  er  lán  lengur  en  Ijent  (K;  Ijeð  er  GJ). 

Valt  er  láns  glysið  (S). 

=  Völt  (Laus)  eru  láns  þíngin  (S). 

Heilu  láni  skal  hver  aftur  skila. 

Lán  á  að  skilast  lýtalaust  heim. 

Sjaldan  kemur  lán  með  lagi  aftur. 
land  Hjer  land  og  þar  land  og  nóg  er  alt  ísland. 

Vont  er  vinalaust  land  (S). 

Lands  vani  (vísa)  er  lands  heiður  (S). 

Langviðrum  skal  eyða  grund  (M). 

Lengi  byggjast  löndin  á  vorin. 

Hann  er  ekki  lengi  á  mælislandi. 

Sbr.  lög. 
landmaður  Þá  er  landmaður  í  veði  ef  eyjamaður  bregst. 
landssiður  Sá  er  lýttur  sem  ekki  fylgir  landssiðnum. 
landvör  Ljett  eru  landvörin. 

lángan  Það  er  mikið  mein  að  hafa  lángan  heim  (S). 
lángfarar  Það  mun  þig  letja  langfaranna  (Eyrb.  109). 
lángferðamaður  Lángferðamenn  eru  lygihættir. 
lángrækni  Lángrækni  er  lundþúngum  verst. 
lángur  Oft  er  lángur  latur. 

Oft  verður  lángur  að  lúta. 
lángviðri  Lángviðri  koma  lángviðrum  á  mót.  Sbr.  land. 
lángvinur  Lángvinirnir  rjúfast  (bregðast)  síst  (Grett.  184). 
lángþurfamaður  Leiðir  verða  lángþurfamenn. 
lánþing  Lánþíngum  er  litla  stund  að  fagna  (S). 
lás  Betri  er  lítill  lás  fyrir  húsi  en  enginn. 

Góður  lás  gerir  hjúin  sátt  (S). 
last  Betra  er  logið  last  en  login  hrósun. 
lasta  Lastaðu  ei  frekt  það  margir  lofa  (A). 

Lastaðu  ekki  líkan  þjer. 
lastmáll  Lastmáll  og  kjassmáll  sitja  oft  á  bekk  saman  (S). 

Lastmálugur  verður  hverjum  leiður  (S). 


103 


lastvar  Vertu  lastvar  þá  lasta  þig  færri  (A). 

Lastvar  skyldi  sá  lýtir  aðra. 
lastyrði  Fljótt  læknast  lastyrði  login  (S). 

Oftast  eru  lastyrði  login  (S). 

Seint  læknast  lastyrði. 
láta  Það  lætur  hver  úti  sem  hann  hefur  nægst  af, 

Fátt  er  betur  látið  en  efni  eru  til  (Band.  6). 

Þeir  láta  mest  yfir  sjer  sem  minstir  eru  mennirnir  (S). 

Mas  er  mikið  að  láta. 

Jeg  hef  ekki  eftir  mörgum  að  láta. 

Ýrnsir  verða  undan  að  láta  (S). 
látgæði  Látgæðið  prýðir  manninn  (K). 
latur  Löngum  sh'mir  latur  (S). 

Seint  koma  latir  menn  til  verka  sinna  (S). 

Hann  er  svo  latur  sem  hann  er  lángur  til. 

Lítið  stoðar  latan  þó  löngum  skoði  verk  sitt  (S). 

Oft  skoðar  latur  maður  verk  sitt. 

Ljett  eru  lats  manns  högg. 

Latur  biður  latan  (skipar  lötum  S)  en  latur  nennir 
hvergi  (að  fara)  (K). 

Lengi  kveður  latur  maður  sig  til  fjár  (K;  lúsugur  til 
lamba  GJ). 

Latur  þiggur  IjettferHð  (S). 

Oft  er  lötum  ilt  í  fæti  þá  eitthvað  þarf  að  fara  (S). 

Seint  reiðist  latur  rúmi  (S). 

Lángnætti  verður  latur  fegihn. 

Lengi  er  latur  maður  vesall. 

Ekki  er  gott  að  binda  (Margur  býr)  sjer  lats  manns 
byrði. 

Latur  er  sá  sem  lognsins  flýr  (K;  logn  lastar  GJ). 

Oft  hefur  vinnulatur  viljuga  túngu  (S). 

Sá  latur  er  að  iðja  er  ólatur  að  biðja  (S). 

Betri  er  latur  en  Hpur  til  iliverka. 

Sbr.  eta,  fátækt. 


104 


laufsegl  Mun  eigi  mega  (Nú  skal  eigi)  með  laufsegli 

sigla  (lengur  fara)  (Eyrb.  33  og  o.). 
laukur  Kveða  lítið  lauki  gæft  til  auka  (Haraldur  harðr.). 

Sbr.  lítið  er  af  lauki  gæft  (S). 

Oft  vex  laukur  af  litlu  (S). 

Betra   er  að  vera   laukur  í  lítilli   ætt   en   strákur  í  . 
stórri  (A). 
launa  Þá  er  eigi  það  að  launa  sem  eigi  er  gjört  (Grett. 

31).  Sbr.  lífgjöf. 
laus  Ekki  er  svo  laust  sem  lafir. 

Ljett  er  laus  að  fara  (Sól.). 
lausakona  Hinn  seinasti  er  lausakonunni  hinn  elskasti. 
lausingí  Oft  Ijúgast  lausíngja  heit  (S). 
lax  Hver  lax  er  mjóstur  við  sporðinn. 

Hjer  ætla.að  detta  í  stórlaxar. 
leggja  Sá  leggur  á  sem  frjálst  á. 
leíðast  Leiðist  flest  það  lengi  er. 

Þeim  leiðist  síst  sem  sefur. 
leiður  Mikið  er  böl  að  búa  við  leiðan. 

Sjaldan  hittir  leiður  í  lið  (Hávam.). 

Engi  er  sá  öllum  sje  leiður. 

Leiður  er  hver  í  moldina  kemur  (Partal.  31). 

Leiður  er  hver  liðinn  (S). 

Svo  má  leiður  Ijúga  að  Ijúfur  verði  að  trúa. 

Ekki  er  leiðum  að  líkjast  (S). 

Honum  er  ekki  svo  leitt  sem  hann  lætur. 

Sbr.  liður,  Ijúfur. 
leifa  Betra  er  lítið  leift  en  ofmikið  etið. 
leifar  Vaknar  hver  til  sinna  leifa. 
leika  Hann  leikur  alsolla. 

Dælla  er  að  leika  eftir  en  fyrir. 

Ljett  er  að  leika  ef  teníngurinn  vill  veL 

Leika  máttu,  lokið  er  að  kasta  (S). 
leikur  Leikur  er  barna  yndi. 


05 


Svo  er  leikur  hver  sem  heiman  er  gjör  (Fóstbr.  52; 
byrjaður  er  Fóstbr.  72). 

Þá  er  best  að  gefa  upp  hvern  leik  (hætta  hverjum  L 
GJ)  að  best  gengur  (K). 

Það  er  ójafn  leikur  að  úlfur  eigist  við  gyltu  (S). 

Hann  sjer  níu  leiki  á  borði. 

Sá  á  leikinn  sem  síðar  kastar. 
leir  Leirinn  er  leir  þó  liggi  í  honum  gullið. 
leit  Oft  verða  leitir  í  lautum. 
leita  Leita  skal  ef  liggur  á. 

Margur  leitar  lángt  yfir  skamt. 
lendir  menn  sjá  lög. 
leppalúði    Engi   er  sá  leppalúði   að   ekki   vilji    fá   sjer 

brúði  (S). 
leppur  Altíð  verður  leppurinn  að  fylgja  goðanum. 

Einn  er  leppur  á  Sveini,  annar  á  Steini. 
lesa  Þú  hefur  ekki  lesið  vel  ofan  í  kjöiinn. 
lest  Hægt  er  að  skerða  litla  lest. 
leti  Skortur  er  leti  laun  (S). 

Eitt  letispor  gerir  tíu  ómaksspor. 

Oft  veldur  letin  ómaki  miklu. 
leyfa  Það  skal  leyfa  sem  liðið  er  (Sex  sög.  62). 
leyna  Mart  (Margur  S)  leynist  lengi  (Hávarð.  13). 

Ef  þú  vilt  að  aðrir  leyni  þá  leyn  þú  sjálfur. 
leysa  Alt  er  óhægra  að  leysa  en  að  binda.  Sbr.  binda.. 
lið  Oft  er  lið  að  h'tilsháttar  manni  (S). 

Allir  lágu  á  liði  sínu  nema  jeg,  sagði  hann  sjerhh'f- 
inn  (S). 
líða  Líður  þó  lángt  þyki  að  bíða. 

Það  h'ður  eins  og  önnur  lángferð. 

Liðið  hefur  lengra,  sagði  sáHn. 
liðsmaður  Ekki  er  góðum  liðsmanni  ofaukið. 
liður  Liðar  verður  sá  að  leita  er  h'tið  sax  hefur  (Vápnf- 
15).  Sbr.  leiður. 


106 


líf  Hverjum  er  lífið  sárast  að  láta  (Þiðr.  I  192). 

Öllum  er  ófalt  lífið. 

Alt  er  auðkeypt  hjá  lífinu  (S). 

Flestir  kjósa  fyrðar  líf. 

Dýrmætt  er  lífið  þá  dauðinn  kallar  (S). 

Valt  er  firða  fjör  (S). 

Lengi  skal  lífs  biðja. 

Lífið  er  stutt  en  listin  löng. 

Líf  er  sem  leiki  á  þræði. 

Hvað  er  lífið  annað  en  armæða. 

Lángt  líf,  löng  armæða. 

Litlu  betra  er  líf  en  hel. 

Ekki  veit  hvort  lengur  endist  líf  eða  litlir  aurar. 

Með  lúa  skal  lífið  fæða. 

Flest  er  lengur  uppi  en  líf  manns  (K). 
lifa  Lifir  hver  sem  lánað  er. 

Oft  lifa  þeir  lengi  sem  með  orðum  eru  vegnir. 

Sá  lifir  lengst  sem  lengst  jetur. 

Alt  lifir  það  sem  matinn  etur  [og  verður  ekki  af  sótt- 
um  sjúkt,  v.  GJ]  (K). 

Þeir  byggja  lönd  sem  lifa. 

Svo  lifir  hver  sem  lyndur  er  (S). 

Sá  lifir  ei  lengi  sem  lítið  gengur  á  móti. 

Enginn  má  líknarlaust  lifa. 

Enginn  lifir  lengi  við  tóma  moldarveggi. 

Lengi  get  eg  litað  þar  við  lýng  og  bláber. 

Engi  lifir  svo  öllum  líki  og  ekki  guð  í  himnaríki  (S). 

Það  lifir  lengst  sem  hjúum  er  leiðast. 

Lifi  jeg  annan  man  jeg  þennan. 
lifgjöf  Fáir  launa  lífgjöf  sem  vert  er  (Sig.  þögl.). 

Sbr.  Margir  launa  illu  lífgjöfina  eða  engu  (Fms.  VII  65). 
liflaus  Sá  er  oft  líflaus  sem  er  hníflaus. 
lifha  Margur  lifnar  úr  litlum  vonum  (Völs.s.  28). 
lifur  Loðið  er  lifrarkaup. 


107 


líki  Svo  má  lengi  leita  að  líka  sinn  finni. 

líkíndi  Alt  er  best  að  líkindum  verði. 

líkneski  Ekki  verður  líkneski  smíðað  úr  hverju  trje. 

líkur  Mart  er  (kann  GJ)  öðru  líkt  (að  vera  GJ)  (Grett.  29). 

Líkt  á  við  líkt. 

Sækjast  sjer  um  líkir  og  saman  búa  níðíngar. 

Það  er  hverjum  h'kt  sem  hann  á. 

Líkt  skal  h'ku  gjalda. 

Líkur  sækir  h'kan  heim. 

Mart  er  h'kt  með  skyldum. 

Lengi  gh'ma  h'kir  tveir  (S). 

Bágt  er  ei  að  lynda  við  h'kan. 

Þeim  lyndir  vest  sem  h'kastir  eru  (S). 

Sbr.  móðurbróðir. 
lilja  Lángar  menn  á  hljufund. 
lími  Margan  hefur  h'malángur  lagað  (S). 
limur  Eftir  höfðinu  dansa  hmirnir. 
lín  Ekki  er  skart  að  skitnu  h'ni. 
linur  Margur  er  hnur  þó  hann  sje  lángur. 

Sjaldan  kastar  hnur  lángt. 
lippusár  Hægt  er  að  græða  hppusárið. 
lipur  Lítið  þarf  hpran  að  keyra. 

list  Það  er  engum  (einum)  hst  sem  hann  leikur  ekk 
(sl.)  (S). 

=  Það  verður  hverjum  að  hst  sem  h.  1. 
lítill  Ilt  er  h'till  að  vera  (Mork.  37). 

Fáir  halda  sig  minni  menn  en  þeir  eru. 

Flestak  hefur  fyrst  verið  h'tið. 

Enginn  er  minni  þó  hann  undan  láti. 

Oft  verður  hð  að  h'tilmagna. 

Oft  má  að  hði  verða  þó  h'till  sje  (S). 

Lengi  er  h'tils  kostur. 

Lítið  hjálpar  nokkuð. 

Lítið  má  ef  vel  (gott)  vill. 


108 


Lítið  var  en  lokið  er. 

Með  litlu  skal  lítið  drýgja. 

Við  lítið  má  bjargast  en  ei  við  ekkert. 

Eg  lýt  löngum  að  litlu. 

Lengi  má  lítið  geyma  (K). 

Lengi  má  lítið  jafnast  (K). 

Lítið  við  lítið  verður  lítið  mikið  (S). 

Lítið  bagar  og  lítið  lagar  (S). 

Betra  er  lítið  en  ekkert. 

Betra  er  minna  og  jafnara. 

Lítið  kemur  litlu  á  mót. 

Hægt  er  litlu  að  Ijúka. 

Ekki  skal  lengi  lítils  biðja. 

Lítið  Ijet  hann  sig  mwna. 

Oft  verður  lítils  vant  (Dropl.  31). 

Raunlítið  kemst  oft  á  þrefa  (M). 

Af  litlu  má  mikið  marka  (Eliss.  12). 

Litlu  þarf  með  lagi  saman  að  halda  (S).. 

Laglega  fara  lítið  má  (S). 

Lítið  hugnast  litla  fólkinu  (S). 

Sbr.  mannskapur. 
Htur  Á  fleiru  er  fagur  litur  en  gulli. 

Löngum  dylur  litur  kosti. 

Eigi  deilir  litur  kosti  (ef  .  .  .  Nj.  226). 
litverpur  Litverpur  verður  margur  af  lítilli  sótt.. 
Ijá  sjá  annar. 
Ijár  Frænuskammur  er  hinn  deigi  Ije  (M). 

Sjaldan  launar  deigur  Ijár  lánga  brýnslu. 

Hann  er  ekki  hægur  Ijár  í  þúfu. 
Ijettur  Lengi  má  Ijett  upp  taka  (S). 

Ljett  er  það  sem  ekki  dregur  halann. 

Ljett  er  þeim  sem  lausir  fara. 
Ijóð  Fram  koma  Ijóð  þau  er  löngu  voru  súngin  (Bisk. 
I  766). 


109 


Ijós  Betra  er  lítið  Ijós  en  ofbirta  (mikið  myrkur  GJ)  (S). 

Af  því  Ijósi  sjer  maður  best  er  undan  er  borið. 

Aldrei  logar  Ijósið  gott  ef  sami  situr  við  rökin. 

Þú  vilt  bera  Ijós  að  hvers  manns  nösum. 

Einhvern  tíma  hefur  betur  logað  Ijós  í  kolu. 

Sbr.  nögl. 
Ijótur  Alt  er  Ijótt  sem  illa  fer. 

Fyrr  er  Ijótt  en  fjanda  sje  h'kt.  ^*^ 

Á  Ijótum  er  lýta  mart. 
Ijúfur  Lengi  má  Ijúfur  syndga. 

Lengi  skal  við  Ijúfan  kenna. 

Hægt  er  Ijúfan  að  lokka. 

Lítill  er  Ijúfs  biti,  leiður  verður  aldrei  fyltur. 

Litlu  má  með  Ijúfum  skifta. 

Svo  dugir  Ijúfur  sem  launað  er  (S). 
Ijúga  Vel  lýgur  sá  er  með  vitnum  lýgur  (Þorst.  Síð.  5 1 ). 

Mörgu  lýgur  sá  mart  talar  (S;  fleiprar  GJ). 

Fáir  Ijúga  meiru  við  en  helmíngnum. 

Ljúgðu  svo  losni  bitarnir. 

Þá  skal  Ijúga  litlu  við  ef  liggur  á. 

Aldrei  (Sjaldan)  er  svo  leiður  að  Ijúga,  að  ekki  verði 
Ijúfur  til  að  trúa  (S). 

Svo  má  einn  Ijúga  aö  níu  hángi  (S). 
lóðarháls  Hann  liggur  við  lóðarhálsinn  (eins  og  skatan 

á  grunni). 
loðinn  Ekki  má  alt  svíða  sem  loðið  er. 
loðrassa  Ekki  lýgur  htín  á  sig  hún  loðrassa. 
lof  Brigðult  er  lýða  lof  (A). 

Mikið  lof  er  oft  við  of. 

Betra  er  ekkert  lof  en  um  of. 

Ih  er  að  lasta  (lesta)  almanna  lof. 

Margur  fær  lof  fyrir  h'tið  en  last  fyrir  ekki  (K). 

Súrt  (Seyrt)  er  lof  í  sjálfs  munni  (S). 

Sjaldan  fær  sá  lof  sem  á  Ijósinu  heldur. 


110 


Oft  dregur  lofið  háðið  í  halanum. 

Það  er  ekki  alt  lofsvert  sem  heimskir  hæla. 

Dræmt  gengur  lof  úr  dárans  munni. 

Ljett  fellur  til  lofs  að  vinna. 
lofa  Lofaðu  það  sem  lofsvert  er  (S). 

Lofaðu  svo  einn  að  þú  lastir  ekki  annan  (S). 

Fáir  lofa  betur  en  vert  er. 
^^ant  er  mann  að  lofa  meðan  lifir  (Bisk.  I  574 

Hver  lofar  sína  híru. 

Ljettara  er  að  lofa  en  enda. 

Nóg  er  til  þá  lofað  er. 

Það  er  best  að  lofa  að  maður  viU  efna  (K). 

Lofaðu  litlu  en  entu  betur. 

Betra  er  ólofað  en  illa  efnt. 
lófi  Lófa  skal  á  móti  blíðu  breiða. 

Ilt  er  að  reyta  hár  af  lófa  (S). 
loftin  Lofun  gildir  fyrir  skuld. 
logi  Þú  vilt  slökkva  logann  með  lýsinu. 
logn  Logn  er-  leiða  best. 

Svipult  er  sævar  logn  (S). 

Sjaldan  þýtur  í  logni  lá  (M). 

Kemur  logn  á  bak  hreggi  (S). 

Sbr.  sjór. 
lok  1  Jafnan  spyrja  menn  að  lokum  (M). 

Algjörðs  verk(s)  æ  spyr  að  lokum. 

Sbr.  afdrif. 
lok  2  Hann  gengur  eins  og  lok  (logi)  yfir  akra  (Fóstbr.  24). 
loka  Dettur  loka  þá  losnar  úr  skorðum. 
lokar  Frekur  þykir  lokar  minn  (til  fjegjalda;  Flat.  I  233). 
loki  Oft  er  loki  á  löngum  nálþræði. 
lokka  Þann  er  hægt  að  lokka  sem  sjálfur  vill  brokka  (A). 
Lón  Þú  áttir  erindið  í  Lónið. 

lostverk  Öll  falla  lostverk  Ijett  (S;  sbr.  Ljett  eru  lostverk 
Sth.  Homil.  24). 


111 


lóuþræll  Lítið  er  lúnga  í  lóuþræls  únga,  þó  er  enn  minna 

manvitið  kvinna  (S). 
lúður  Nú  vill  ekki  lúðurinn  láta. 

Margur  er  lúður  hvellur  í  lastorðum. 
lukka  Misholl  er  mönnum  lukkan  (A). 

Lukkan  og  snarkrínglan  hvað  sástu  líkara. 
lund  Hver  hefur  sinni  lund  að  þjóna. 

Hver  á  sína  lund  að  laga. 

Sjerhver  hefur  sína  lund,  sagði  karlinn,  hann  reið  tort- 
stakki  (S). 
lundiUur  Lítið  ertir  (egnir)  lundillan  (S). 
lundvær  Lundvær  þykir  besta  sveit  (M). 
lúnga  Stór  eru  þín  lúngu  ef  jeg  er  hjartað,  sagði  stúlk- 

an  (A). 
lús  Sárt  bítur  soltin  lús  (Landn.  146  og  o.). 

Lítið  er  lúsarvirðið. 

Ekki  þarf  að  troða  Itísinni  í  skinnstakkinn. 

Lúsin  kemst  í  feldinn  þó  ei  sje  hún  þángað  látin. 

Þar  er  líís  sem  leitað  er. 

Hann  liggur  eins  og  lús  með  saumi. 
lúta  Margur  verður  að  lúta  lágt  þó  lángur  sje. 

Sá  verður  að  lúta  sem  lágar  hefur  dyr  (lægra  hefur 
vald)  (S). 

Engi  lýtur  þar  lengi  niður,  hann  tekur  ekki  upp  (K). 
lýður  Aumur  er  lagalaus  lýður. 

Lýður  mun  yfir  lýð  stíga. 
lygi,  lygð  Aftur  hverfur  lygi  þá  sönnu  mætir  (Bisk.  I  639). 

Oft  er  lygð  í  lasti  (A;  lofi). 

Margur  tekur  leigu  á  lygi  sína. 

Lygum  hæfa  laun  ill. 
•  lyginn  Enginn  er  svo  lyginn  að  ei  kunni  satt  að  segja. 

Oft  er  lyginn  lángorður. 

Lyginn  sagði,  lyginn  já  til  lagði. 
lykill  Ekki  eru  allir  lyklar  bundnir  við  einnar  konu  belti. 


112 


lykt  Sá  á  lykt  sem  fyrst  finnur. 

lymskur  Sjaldan  er  lymskur  lundhastur  (A). 

lýti  Hver  hefur  sín  lýti. 

Sjá  þú  mín  lýti  en  aldrei  þín  (K). 

Láttu  lýti  deyja  þjer  fyrr  (A). 
lægíng  Flestum  er  sín  lægíng  leið  (S). 
lækníng  Fáum  er  lækníng  Ijúf. 
læknir  í  tíma  skal  læknarans  leita. 

Læknir  bjarga  sjálfum  þjer: 
lækur  Ekki  þarf  að  bera  í  bakkafullan  lækinn. 

Margur  lækur  smár  gerir  stórar  ár. 

Þar  lendir  við  á  Læk. 
læra  Svo  lengi  lærir  sem  lifir  (S). 

Enginn  er  ofgamall  gott  að  læra. 

Þann  er  gott  að  fræða  sem  sjálfur  vill  læra  (S). 

Lítið  lærist  leiðum  strák  (K). 

Líka  villast  lærðir  menn  (S). 

Sbr.  bók. 
læti  Ger  um  oss  læti,  sagði  getnamaður. 

Mörg  eru  líkinda  lætin. 

Mörg  eru  lætin  ef  öllum  er  látið  (PS). 
löðurmenni  Lítið  gengur  undan  löðurmenninu  (S). 
lög   Með  lögum   skal  land  várt  byggja  en   (eigi   b.  v.) 
með  ólögum  eyða  (Nj.  324). 

Væri  ei  lög  í  landi,  hefði  hver  það  fengi. 

Svo  eru  (gánga)  lög  sem  hafa  tog  (S). 

Það  eru  ekki  alt  lög  sem  lendir  menn  bjóða. 

Lög  eru  bræðra  sættir. 

Á  þíngum  skal  lög  þreyta. 

Betra  er  að  herða  lög  en  hvetja. 

Haltu  lög  sem  sjálfur  settir. 

Ekki  er  vilji  nje  vani  landslög. 

Hann  segir  af  lögum  sem  litum  hinn  blindi. 

Lög  hefur  Mörður  að  mæla. 


113 

lögmál  Ekkert  lögmál  er  öllum  þekt. 

Hart  lögmál  Hallur. 
lögur  Lögur  undir  land,  nú  líður  á. 
löngutöng  Rjettu  að  honum  löngutöngina. 
löstur  Oft  sprettur  löstur  af  lofi  (S). 

Oft  leynast  lengi  lestir. 

Sbr.  allur. 

M 

maðkur  sjá  matur. 

maður  Maður  er  manns  gaman  (Hávam.). 

Huggun  er  manni  mönnum  að. 

Maður  er  manni  líkur. 

Maður  kemur  manns  í  stað. 

Maður  er  sá  mannsverk  vinnur  (S). 

Lengi  skapast  mannshöfuðið  (S). 

Enginn  er  meiri  en  maður. 

Enginn  tekur  sig  meiri  mann  en  hann  er. 

Mikill  er  munur  mannanna. 

Ekki  veit  hvar  manni  kann  að  mæta. 

Af  máli  má  manninn  þekkja. 

Altjend  (Ætíð)  segja  mennirnir  til  sín.  • 

Af  litlu  (Lengi)  má  manninn  marka. 

Þá  skal  marka  manninn  þegar  mest  liggur  á  (A). 

Margur  þekkir  mann  af  sjer  (S). 

Eigi  má  mann  sjá,  hver  hvergi  er  (Dropl.  69). 

Maður  er  manni  refur. 

Grandvar  skyldi  enn  góði  maðr  (M). 

Mikið  er  (má)  eins  manns  (góðs  drengs)  gengi   og 
mikils  er  einn  góður  maður  verður  (Karl.  395.  41). 

Batnandi  manni  er  best  að  lifa. 

Munur  er  að  mannsliðinu  (Grett.  35). 

Oft  er  grey  í  góðs  manns  ætt  (S). 

8 


114 


Vant  er  að  sjá  hvar  sæls  manns  efni  situr  (S). 

Engi  maður  er  roskinn  þegar  (M). 

Mikils  er  á  mann  hvern  vant  er  manvits  er  (Hamd.). 

Sjaldan  er  maöurinn  meinalaus. 

Mart  er  mót  á  manni  glöggum. 

Neiss  er  nökkviðr  halr  (Hávam.). 

Hver  skal  þegn  sjálfan  sig  lengst  hafa  (Sigvatr). 

Maður  er  jeg  en  engin  tunna. 

Hann  sjer  sjer  mann  á  velli. 

Vertu  annaðhvort  maður  eða  mús. 

Voru  menn  og  vissu  það. 

Það  er  maður  þó  hann  láti  minna. 

Úngur  maður  og  aidrað  fljóð  ekki  á  saman  á  beði  (S). 

Ekki  er  manninn  lengi  að  bera  að  stúlkunni  (S). 

Biðjandi  maður  fær  börn. 

Það  gengur  maður  undir  manns  hönd. 

Bágt  er  að  skilja  fastan  mann  og  fje  hans. 

Jafnan  fagnar  kvikur  maður  kú  (M). 

Sýndu  manninn  en  ekki  matkeraldið  (K;  -kerið  S). 

Það  má  eftir  manninum  hafa  sem  hann  talar  (K). 
•     Firrist  æ  forn  rök  firar  (Lokas.). 

Maður  er  moldu  samur  (moldar  auki). 

Maður  skal  (æ).  eftir  mann  lifa  (Egilss.  181  og  o.). 

Sbr.  fugl. 
magi  Maginn  er  mest  verður. 

Lengi  er  mjólkurrúmið  í  maganum. 

Betri  er  fullur  magi  en  fagur  kyrtill  (A). 

Ekki  á  saman  svángur  magi  og  skrautlegur  kyrtill  (S). 

Það  er  ekki  alt  gott  í  maga  sem  í  munni  er  sætt  (S)- 

Fyrri  er  næríng  en  fullur  magi  (S). 

Sbr.  auga,  barn. 
mágur  Eigi  má  gera  tvo  mága  að  einni  dóttur  (Fas.  III 
59). 

Betri  er  einn  dótturmágur  en  sjö  sonarkonur. 


115 


Mörgum  bregst  mága  stoðin  (S). 

Köld  er  mága  ástin. 
magur  Magurt  og  gagurt  og  misjafnt  fagurt  (K). 
mál  Af  málum  verða  menn  kunnir  (Þiðr.  I  233). 

Er  mestur  í  málinu  (málum)  sem  refarnir  í  höiunum 
(refur  í  halanum)  (Hávarð.  9  og  o.). 

Fátt  er  málum  fleira  (K). 

Mál  skýtur  máli  fram. 

Svo  er  hvert  mál  sem  það  er  virt  (S). 

Fá  mál  batna  í  biðunum. 

Ilt  er  rángt  mál  að  verja. 

Vont  (Vant)  er  vitnalaust  mál  (S). 

Oft  fá  vond  mál  vænar  stoðir. 

Oft  hafa  stærri  mál  fjebætt  verið. 

Það  kemur  ekki  mál  við  mig. 

Sbr.  barn,  maður. 
málagjöld  Þjer  skulu  makleg  málagjöldin. 
málsnjall  Oft  er  málsnjall  miðlúngi  sannorður  (S). 
málugur  Mart  ber  málugum  á  góma  (S). 

Mart  (Flest  GJ)  kemur  til  málugs  manns  (K;  og  kjöft- 
ugrar  konu  GJ). 

Málugum  er  mein  að  þegja. 

Mörgum^  þótti  eg  málug,  sagði  kerlíng. 

Aldrei  þrífst  málugur  maður  (S). 
malur  Rýr  er  ræntur  malur. 
málvínur  Margir  eru  málvinir,  fáir  fulltrúar  (S). 

Meðan  bikarinn  er  fullur  er  málvinurinn  hollur. 

Mart  er  á  að  minnast  þá  málvinir  finnast  (S). 
mammon  Margir  lestir  loða  við  hann  mammon. 
mannleysíngi  Mest  vilja  mannleysíngjar  stakka  (S). 
mannorð  Mannorð  fylgir  manni  til  dyra  (S). 

Mannorð  iifir  þó  maðurinn  deyji  (S). 
mannskapur  Það  er  lítiil  mannskapur  að  leggjast  á  lítil- 
magnann  (S). 

8* 


116 


manvjelar  Margar  eru  manvjelar. 
margbeygður  Mýkist  flest  sem  margbeygt  er  (S). 
marglátur  Mistrúað  er  marglátum  manni  (S). 
margorður  Margorður  hlýtur  mart  að  vita  eða  mart  að 

Ijúga. 
margtalaður  Margtöluðum  er  minnis  vant. 
margur  Ekki  (eigi,  engi)  má  við  margnum  (Hallfr.  89 
og  0.). 

Mart  á  við  mörgu,  fátt  við  engu. 

Mart  kann  í  mörgu  að  verða. 
margvitur  Margvitrir  mæla  fátt. 
marka  Þá  má  marka  annar  þarf  en  annar  má  (K). 
marlíðandi  Margir  eru  marlíðendur  (Eyrb.  18). 
mát  Oft  fær  sá  mát  sem  mentina  ber  hærri. 
matarást  Matarást  hef  jeg  mest  á  þjer. 
mathákur  Mathákur  er  hvergi  spar,  henti  það  sem  feit- 
ast  var. 

Matháknum  nægir  aldrei  nóg. 
matselja  sjá  bú. 
matur  Matur  er  mannsins  megin. 

Maturinn  er  fyrir  öllu. 

Alt  er  það  matur  í  magann  kemst  nema  holtarætur 
einar  (K;  holtarætur  og  harðasægjur  GJ). 

Gott  er  að  hafa  mikinn  mat  og  marga  helgidaga  (S). 

Eg  vil  hafa  mat  minn  en  engar  refjar. 

Misjafnt  er  maturinn  magafastur. 

Sætur  er  sjaldfenginn  matur. 

Af  mögru  skal  mat  hafa  (S). 

Magur  matur  er  betri  en  tómt  fat  (S). 

Fleira  er  matur  en  feitt  ket  (flesk;  S). 

Það  er  ekki   matur  músin  steikt  og  maðkur  upp  tír 
rjóma. 

Mikill  koppur  skal  mat  drýgja  (K). 

Æ  Ijettist  matbyrðin  (S). 


117 


Oft  fer  góður  matur  í  hundskjaft  (S). 

Finna  má  minna  grand  í  mat  sínum  en  músina. 

Eg  fer  ei  eins  að  mínum  mat  sem  aðrir  að  sínum. 

Illa  fór  nú  matur  minn,  eg  át  hann. 

Meinlaus  þykir  mjer  matwrinn,  sagði  konan. 

Mörgum  þykir  maturinn  góður  þó  hann  sníki  ekki  (S). 

Þar  er  jeg  sem  maturinn  er  þótt  ekki  sníki  jeg. 

Til  er  matur  þá  bessi  kemur  í  bú  (S). 

Af  annara  manna  börnum  og  búahundum  spillir  mað- 
ur  mat. 
matvandur  sjá  ger. 
mauk  Ekki  er  spilt  þó  í  mauk  fari. 
meðalhóf  Meðalhófið  er  marghæfast  (S). 

Vandratað  er  meðalhófið  (A). 
mega  Mikið  má  ef  vel  vill  (S). 

Má  ef  nauðugur  skal. 

Þeim  má  sem  lánað  er. 

Enginn  má  við  margnum. 

Má  fyrir  minna. 
mein  Sitt  mein  þykir  sárast  hveim  (M). 

Sjerhver  finnur  til  sinna  meina. 

Muna  þeir  mein  sem  þiggja  (S). 

Allir  bera  eitthvert  mein  til  grafar. 

Æ  koma  mein  eftir  munuð  (Sól.). 

Það  er  ilt  mein  sem  engin  liggur  bót  við. 

Engi  ber  alt  mein  frá  eldi  (S). 

Hægist  mein  þá  um  er  rætt. 

Leynt  mein  skal  leynt  bera. 

Þróttugur  er  hver  um  annars  mein  (S). 

Margur  tók  í  mein  sjer  en  fekk  vanþökk  til  launa  (S). 

Dautt  mein  þarf  dyggvan  lækni. 

Mein  er  þeim  sem  í  myrkur  rata  (S). 
ment  Ment  er  betri  en  mikið  fje  (S). 

Ment  er  hyggnum  hent. 


118 


tnessa  Ekki  er  matur  í  messunni. 

metorð  Metorðin  hafa  margan  blindað. 

mettur  Engi  þykist  of  vel  mettur  utan  fylgi  tóbaksrjett- 

ur  (S). 
meydómur  sjá  orð. 
mið  Ekki  veit  hvað  á  mið  halda  má. 

Engi  kemst  yfir  ásett  mið  (S). 
miða  Hann  miðar  Við  skýin  eins  og  hrafninn. 
míga  Það  er  mátulegt  að  þeim  svíði  (Þeim  verður  að  sv. 

GJ)  sem  undir  míga  (S). 
mikill  Mikill  vill  mikið. 

Mikið  vill  meira  (K). 

Sá  sem  mikið  hefur  vill  ætíð  meira. 

Einn  kemur  öðrum  meiri. 

Margur  er  mikill  í  orði  en  minni  á  borði  (A). 

Mjór  er  mikils  vísir  (Óttar  svarti). 

Það  er  alt  svo  mikið  á  mjer,  sagði  stúlkan. 
minjar  Andaðs  drjúpa  minjar  mest  (M). 
minn  Mitt  var  það  en  ekki  þitt,  kvað  bófi,  greip  annars 

peníng  af  gólfi  (S). 
misjafh  Sá  verður  að  mæta  misjöfnu  er  víða  fer  (S). 
miskunn  Miskunnar  mun  hver  á  sínu  máli  þurfa  (Þiðr. 

I  246). 
missa  Ekki  missir  sá  sem  fyrst  fær. 

Þess  er  ekki  að  missa  sem  ófengið  er  (S). 
mjaldur  Sjaldan  bregst  mjaldur  af  miði. 
mjalli  Hann  er  ekki  með  öllum  mjalla. 

Oft  leynir  mjalli  Ijótum  galla. 
mjólk  Víða  dreifist  mjöl  og  mjólk. 

Hann  er  ekki  mjólkin  matar  nje  mysan  skyrs. 
mjólka  Þú  mjólkaðir  á  honum  eyrun. 
mjór  Betri  er  mjór  fenginn  en  stór  enginn  (S). 
mjúkmáll  Margur  er  mjúkmáll  í  eyrun. 
móðir  Fár  er  sem  faðir,  enginn  sem  móðir  (S). 


119 


Móðir  er  barni  best  (Grettir). 

Lengi  man  móðir. 

Betri  er  fátæk  móðir  en  fullríkur  faðir. 

Gefur  góð  móðir  þó  hún  geti  eigi  (A). 

Milt  er  móður  hjarta. 

Mjúk  er  móður  höndin. 

Móðir  dylur  barnsins  bresti  (S). 

Móðir  er  sú  mat  gefur  (S). 

Rótast  mundi  móðir  vor  í  moldinni. 

Sbr.  barn. 
móðugur  Ekki  þarf  móðugum  mikið  að  gera. 
móðurbróðir  Móðurbræðrum  verða  menn  líkastir  (ísl.s. 

II  29,  Bisk.  I  134;  en  föðursystrum  fljóð  A). 
móðurmaki  Margir  eru  móðurmakar. 
mold  Mikið  er  hvernig  moldin  lætur  (PM). 
Moldi  Sjálfur  reisir  Moldi  sig. 
moli  Alt  vinst  upp  og  einnig  molarnir  (S). 
mór  Ekki  er  að  taka  þar  góðan  mó  sem  hann  finst  ei. 
morð  Betra  er  að  lýsa  morði  en  leyna  því. 
morgun  Oft  er  morguns  hlátur  aftans  grátur  (S). 

Stuttir  eru  mornar  í  Möðrudal. 

Sbr.  dagur. 
morgunstund  Morgunstund  hefur  (ber  GJ)  gull  í  mund  (A). 
morgunverk  Drjúg  (Misjöfn  GJ)  eru  morgunverkin  (S). 
morkínn  Það  er  morkið  með  mjöðminni. 
mót  Snögt  má  mót  á  manni  sjá. 
múgur  Roskinn  múgur  er  ráðadrjúgur. 
múkur  Mjer  líst  galinn  múkurinn,  kvað  púkinn. 

Múkurinn  er  varla  matlauna  verður. 

Mump  sagði  múkurinn. 

Oft  er  dauft  eftir  múkinn. 

Sjá  múnkur. 
muna  Lengi  man  það  er  ungur  getur  (S). 

Mart  mega  þeir  muna  sem  gamlir  eru. 


120 


Leiigi  man  til  lítillar  stundar. 

Lengi  man  til  sinna  (S). 

Fáir  muna  sopna  mjólk  og  tugginn  bita. 

Muna  þeir  er  mein  þiggja  (Ljósv.  219). 

Mundu  hvar  eg  læt  þjg. 

Sbr.  haukur. 
munaður  Oft  er  munaður  ótta  blandinn  (S). 

Mart  er  munaði  til  lýta  lagt. 
mundáng  Mjótt  er  mundángshófið  (Norges  love  II  62). 

Mjótt  verður  mundáng  (eða:  hóf)  hitta  (Sturla  Bárð.). 

Láttu  mundánginn  ráða  sjer. 
mungát  Mungát  semur  manna  vit. 

Mungátin  eru  misjafnt  vinsæl  (Ölkofraþ.). 

Mörg  eru  mungátsorð. 
munír  Hver  þarf  sinna  muna  við. 
múnkur  Eins  og  ábótinn  dansa  miínkarnir  (S). 

=  Eftir  því  dansa  múnkar  sem  ábóti  kveður. 

Sjá  múkur. 
munnur  Hann  hefur  munninn  fyrir  neðan  nefið. 

Af  gnægð  hjartans  mælir  munnurinn. 

Hann  er  mestur  í  munninum  eins  og  refurinn  í  hal- 
anum. 

Hann  hefur  mækinn  í  munninum. 

Ekki  er  hægt  að  byrgja  hvers  manns  munn. 

Þ>ú  mátt  ekki  munninn  spara,  viljirðu  mjólkina  metja. 

Mart  fellur  milli  munns  og  sopa  (S). 

Hvefsinn  munnur  er  sem  haglabyssa. 

Fáir  hlæja  svo  þeir  hafi  fríðan  munn. 
mús  Hvar  sem  eru  nógar  nægtir  þar  eru  nógar  mýs. 

Man  mýsla  hvar  mat  sjer  fann  (S). 

Það  er  vesæl  mtís  sem  ekki  hefur  nema  eitt  hiís  (S). 

Hjálpast  mýsnar  í  holunum. 

Ekki  er  sú  betri  músin  er  læðist  en  hin  er  stökk- 
ur  (K). 


121 


Ekki  fretar  mús  eins  og  hestur  þó  rauf  rifni. 

Hvað  skal  músinni  að  mana  köttinn. 

Litlu  munaði,  sagði  músin,  hún  mje  í  sjóinn  (S). 

Ekki  eru  það  menn  mýsnar  (S). 

Sbr.  geyma,  köttur,  matur,  vaða. 
múta  Flest  er  mútunni  mögulegt. 

Mútan  bleytir  steininn. 

Mútan  hefur  margan  blindað  (A). 

Margur  tók  við  mútunni  en  misti  frelsið  (S). 

Sá  bindur  sig  í  mikið  sem  mútuna  þiggur. 

Ekki  eru  múturnar  mannhollar  þó  þyki. 
mý  Mý  flutti  kvis  í  rófunni  yfir  Rín. 

Marglátt  er  mýið  þegar  það  geispar  (S). 

Margur  síar  mýfluguna  en  svelgir  úlfaldann. 

Stuggaðu  mýflugunni,  hún  stíngur  þig  broddinum. 
myrkur  Mein  er  þeim  í  myrkur  rata. 

Allir  hlutir  eru  svartir  í  myrkri. 

Ekki  er  mjer  ami  að  myrkrinu,  sagði  þjófurinn  (S). 

Myrkrin  eru  þjófum  þekkust  (S). 

Myrkur  leynir  lýtum. 
mæða  1   Betra  er  að  mæðast  en  hræðast. 
mæða  2  Ekki  er  mæðu  markaður  bás  (S). 
mægð  Skarn  kveður  að  skitnum  mægðum. 
mæla  Ekki  veit  á  hverri  stundu  mælir. 

Svo  mælir  hver  sem  hann  er  maðurinn  til. 

Enginn  mælir  óborinn. 

Það  mæli  jeg  sem  aðrir  mæla. 

Það  er  eins  og  við  manninn  mæli. 

Allir  kunna  um  hug  sjer  að  mæla. 
mælgi  Oft  bagar  óþörf  mælgi. 

Mörgum  gerir  mælgin  skemd  (S). 
mær  Þ>að  eru  ekki  alt  meyjar  sem  lángan  hafa  lokkinn  (G). 

Mey  skal  að  morni  lofa  (S). 

Mjúkur  er  meyjar  nafli. 


122 


Því  fegra  er  að  heyra  sem  mærin  heitir  fleira. 

Oft  verður  meyjan  annars  glys  (PS). 

Vinnur  mær  vana  sinn  (S). 

=  Ekki  týnir  m.  v.  s. 

Sel  ekki  mey  fyrir  konu  nje  gæs  fyrir  gagl. 

Allar  þykjast  meyjar  þar  til  krakkinn  krimtir  (A). 

Gamlar  meyjar  eru  manngjarnastar. 

Gömul  mey  grýtir  öll  ker  sundur. 

Hver  veit  hvað  margar  eru  meyjar  í  miðri  sveit. 

Mey  setti  hönd  undir  kinn  og  grjet  yfir  sín  gráskinn, 

Hefur  mær  af  móðurarfi. 

Mey  er  vant  að  vita. 

Flot  spiUir  meyjum,  mergur  húsfreyjum,  og  mör  karla- 
greyjum  (PM). 

Sbr.  nei. 
mæta  Engi  veit  hvar  öðrum  mætir  (S;. 
mögur  Ei  er  mögur  nema  móðir  sje. 
mör  Jeg  kastaði  nú  út  mörsiðrinu. 

N 

nafar  Hann  er  einhæfur  eins  og  nafarinn. 
nafn  Alt  hefur  nafn  og  eðli. 

Flestir  hafa  fjórðúng  af  nafni. 

Margur  hefur  nafn  en  litla  rentu. 

Margur  kafnar  undir  nafni  (S). 

Mart  á  ekki  saman  nema  nafnið  (S). 

Sbr.  eiga. 
nafni  Margan  nafna  á  hann  Gestur. 
nagli  Hjer  vantar  til  höfuðgóðan  nagla. 
naglkroppi  Ekki  er  á  honum  einn  naglkroppinn  að  klóra. 
nágranni  Lengi  styður  hollur  nágranni  (S). 
nálirafn  Náhrafns  miskun  er  næsta  h'til. 
nakinn  Ekki  er  námssamt  nakinn  að  særa. 


23 


nál  Lítið  fyllir  nálarauga  (S). 

Þú  ert  ekki  búinn  að  bíta  úr  nálinni  enn 
nám  Námið  eykur  naumur  svefn. 

Námið  kennir  fleira  en  náttúran. 

Sjaldan  eru  námsgáfur  galialausar  (S). 

Sbr.  náttúra. 
nár  Nýtur  mangi  nás  (Hávam.). 
náttgjóla  Oft  er  náttgjóla  nöpur  (S). 
náttúra  Alt  er  náttúrunni  nákomið. 

Náttúran  er  náminu  ríkari. 

Bágt  er  að  nema  það  sem  náttúran  bannar. 

Náttúran  nægist  með  lítið. 

Náttúruna  er  torvelt  að  temja. 

Sbr.  nám. 
nauð  Nauð  gerir  nasir  djarfar. 

Nauð  gerir  neppa  kosti  (G). 

Sbr.  neyð. 
nauðsyn  Oft  er  þörf  en  nú  er  nauðsyn  (S). 

Nauðsyn  brýtur  lög. 
nauðúng  Betri  er  nauðúng  til  nytsemdar  en  sjálfræði  til 

syndar. 
nauðþreyttur  sjá  nótt. 
nauðþurft  Flest  nýtir  nauðþurftin. 
naumíngí  Aldrei  er  naumínginn  ástsæll. 
naut  Mart  er  gott  í  góðu  (gömlu  GJ)  nautinu  (K). 

Illa  eru  þá  nautin  rekin. 

Nií  er  nokkuð  um,  nautið  dansar. 
nef  Náið  er  nef  augum  (Nj.  55). 

Skamt  á  nefið  að  kenna  lír  kjaftinum  (Fms.  III  188). 

SIjó  eru  nef  vár  (lítið  er  nef  várt)  en  breiðar  fjaðrar 
(Bisk.  I  647). 

Honum  þykir  ekki  nefið  á  hverjum  kettinum. 

Þú  lætur  draga  þig  á  nefinu. 

Hann  stökkur  upp  á  nef  sjer  sem  hávarr  er. 


124 


Hann  rak  nefið  í  nóttina. 

Hann  nær  ekki  upp  í  nefið  á  sjer. 

Sagt  er  frá  hve  neflaus  narir  (M). 

Sbr.  karl. 
negla  Þú  smíðar  negluna  fyrri  en  bátinn. 
nei  Nei  er  meyjar  já. 

neisti  Af  litlum  neista  verður  mikill  eldur  (K). 
neitinn  Nóg  er  til  þá  neitinn  lofar  (S). 
nema  Fátt  nemur  sá  sem  fátt  sjer  og  heyrir. 
netla  Svo  brennir  netla  vin  sem  óvin  (S). 
neyð  Neyð  er  nauðbeygja. 

Neyð  kennir  nýtni  (S). 

Flest  er  í  neyðinni  nýtandi  (A). 

Neyðin  kennir  naktri  konu  að  spinna. 

Neyð  giftir  ekkjurnar. 

Neyð  mín  gerði  að  jeg  fastnaði  þig  fátæka  Gunna. 

Neyð  kennir  bljúgum  að  biðja  (A). 

Neyð  er  enginn  kaupmaður. 

Þegar  neyðin  er  hæst  er  hjálpin  næst. 
neyta  Neyttu  meðan  á  nefinu  stendur. 
niðíngur  Sækjast  sjer  um  gh'kir,  saman  þinga  níðingar 
(Post.  84). 

Oft  ferst  níðíngur  með  níðíngi. 

Oft  er  níðíngur  nákominn  góðum. 

Væri  þá  níðíngur  barður  til  batnaðar. 
niskur  Horfir  nískur  fis  í  flest  (S). 

Hvað  skulu  nískum  nægtir  (A). 
Njáll  Ekki  þarf  Njáli  ráð  að  kenna. 

Njáls  bíta  ráðin. 
njórafótr  sjá  kartnögl. 
njóta  Hver  nýtur  síns  um  síðir. 

Svo  nýtur  hver  sem  hann  þiggur. 

Firnum  nýtur  þess,  er  firnum  fær  (Fóstbr.  16). 

Betra  er  að  einhver  njóti  en  engi  (S). 


125 


Sá  nýtur  oft  sem  ekki  skyldi. 

Njóttu  betur  en  niður  géngur. 

Njóttu  heill  handa. 
nóg  Aldrei  veit  nær  nóg  er  (S). 

Nóg  hefur  sá  sjer  nægja  lætur  (S). 

Sá  sem  nóg  hefur  skal  láta  sjer  það  nægja. 

Hver  hefur  nóg  með  sig. 
norðurljós  Brigðljóst  er  norðurljós  og  ný  í  skýjum. 
nót  Er  langa  nót  að  að  draga  (Nj.  461). 
nóta  Sjerhver  brúkar  sínar  nótur. 
nótt  Nóttin  er  mönnum  til  náða  sköpuð. 

Nótt  verður  nauðþreyttur  feginn  (A). 

Engin  nótt  er  svo  dimm  að  ei  komi  dagur  á  eftir. 

Honum  er  hver  nótt  að  von  komin. 

Ekki  er  úti  öll  nótt  (S). 

Nótt  skal  nema  til  nýræða  (S). 

Eg  læt  þar  nótt  sem  nemur  og  kvöld  sem  kemur. 

Enginn  ræður  sínum  næturstað. 
ný  sjá  norðurljós. 
nýgiftur  Betra  er  að  vera  í  heimferð  en  heiman  með 

nýgiftum. 
nýjúng  Fátt  er  nýjúnginni  nóg. 

Á  nýjúngarnar  er  næmið  tamt. 
nýr  Það  er  nýtt  sem  sjaldan  verður  (PS). 
nýta  Sá  nýtir  flest  sem  af  fæstu  hefur  að  taka  (S). 
nýtinn  Flest  verður  nýtnum  að  notum  (S). 
nýtur  Alstaðar  er  sá  nýtur  sem  nokkuð  kann. 

Allir  eru  í  önn  nýtir  (Fas.  11  1  10). 

Fleiri  eru  nýtir  en  þeir  bestu. 

Nýtur  er  hver  sig  fæðir. 

Lengi  skal  nýtum  kenna  (K). 

Fátt  er  svo  ónýtt  að  til  einkis  sje  nýtt  (S). 
nægja  Hverjum  er  nægjan  nóg. 
nægjast  Engum  nægist  ekkert  (S). 


26 


nægt  Nægtin  er  best  þá  nálgast  skortur. 

Sá  sem  er  rýr  í  nægtunum  verður  dýr  í  skortinum. 
nögl  Honum  logar  Ijós  við  neglur. 

Sbr.  krepja. 

o 

óbilgjarn   Ilt  er  að  eggja  óbilgjarnan  (ofstopamanninn) 

(Grett.  24  og  o.). 
óboðínn  Hvar  skal  óboðinn  sitja  (S). 

Yst  við  dyr  skal  óbeðinn  sitia  (A). 

Hátt  skal  óboðinn  húka, 
Óðínn  Ekki  verður  Óðinn  örþrifráða. 
óðinshani  Hann  er  eins  og  óðinshani  á  torfgröf. 
óður  Ekki  veit  hvaðan  óður  er  eða  ölur  kemur. 

Lítils  virðast  orð  hins  óða. 

Bönd  eru  óðum  best. 
ódeigur  Odd  skal  ódeigum  rjetta. 
ódrengur  Er  ilt  ódreng  að  elska  (Mág.  77;  duga  GJ). 
ódyggð  Auðnæm  er  ódyggð  (S). 

Af  vondum  vana  vaxa  ódyggðir. 
ódæmi  Hl  eru  ódæmi  að  eta  sjer  til  dauðs. 
of  Alt  of  er  óheilnæmt 
óf  sjá  óhóf. 

ófarir  Ilt  er  að  hlakka  yfir  annars  óförum  (K). 
ofbjóða  ÖIIu  má  ofbjóða. 

ofdramb  Illa  leggst  ofdrambið  (ofmetnaðurinn;  S).. 
ofdrykkja  Ofdrykkja  er  illur  ráðgjafi  (S). 

Vitfirríng  og  losti  eru  ofdrykkju  börn  (S). 
ófeigur  Eigi  má  ófeigum  bella  (ísl.s.  II  305). 

Ekki  kemur  ófeigum  í  hel  (G). 
ófengið  Betra  er  ófengið  en  illa  geymt  (S). 
offlýtir  Oft  tefur  offlýtirinn. 
ofkvenni  Ilt  er  ríkt  ofkvenni  (PS). 


127 


oflaunað  Aldrei  er  gott  oflaunað  nema  með  iUu  (A). 

ofleyfíngi  Ofleyfíngjarnir  bregðast  mjer  mest  (Grett.  102). 

oflæti  Margur  brýtur  odd  af  oflæti  sínu. 

óframur  Aftans  bíður  óframs  sök  (Laxd.  1 1 9  og  o.). 

ófreístað  Ekki  dugir  ófreistað  (Nj.  17). 

ofrikí  Ekkert  ofríki  hefur  lángan  aldur. 

ofsi  Illa  sest  oft  ofsinn  (Vígagl.  22). 

ofstopi  Oft  kemur  ofstopa  hnekkíng  (S). 

Illa  sest  ofstopinn. 

Sbr.  óbilgjarn. 
ofurhugi  Fátt  óttast  ofurhuginn  og  fíflið. 

Æpa  sjaldan  ofurhugar  (A). 
ofvit  Ofvit  er  reyndar  óvit. 
ófæddur  Auðvelt  er  ófæddum  að  bása  (S). 
ógift  Ógift  verður  í  umbúð  skjót  (M). 

Ógift  segir:  eftir  hverju  skal  eg  bíða. 
ógiftur  Allir  eru  ógiftir  í  verinu. 
ógæfa  Á  ógæfu  eru  umskifti  best. 

Ógæfan  er  römm  og  rík. 
óhapp  Ærin  eru  óhöpp  þó  eitt  hjá  líði. 
óhóf,  óf  Oft  mætir  óhóf  óhófi. 

Eitt  óhóf  upptendrar  annað. 

Tvennum  gengur  óhófunum. 

Skammæ  verða  ófin  öll  (M). 

Skömm  er  óhófs  æfi  (Hrafnk.  22). 

Ekkert  óhóf  kann  lengi  að  standast  (S). 

Eftir  óhóf  kemur  örbirgð. 

Óhófið  fær  sult  um  síðir. 

Ekki  er  óhófið  aurasælt  (S). 

Hvað  er  það  sem  óhófinu  ofbýður. 

Óhóf  elur  fjárplóg  (S). 

Útlenskt  óhóf  bítur  verst  (S). 
óhreinn  Óhreinum  er  ekkert  hreint. 
óhultur  Sá  lifir  óhultastur  sem  lítils  óskar  (S).. 


128 


óhæfa  Ilt  er  óhæfu  stoða. 

ójafnaður  Ójafnaður  gefst  jafnan  illa  (Sturla  Bárð.). 

=  Gefsk  illa  ój.  (Grett.  146). 
ókunnugur  Oft  fær  ókunnugur  óþægan  náttstað. 
okur  Okur  er  ills  manns  gaman. 
ókvæði  Enginn  skyldi  ókvæði  upp  á  annan  bera. 
ókvæntur  sjá  ver. 
Ólafur  Þeir  segja  mest  af  Ólafi  kóngi  sem  hvorki   hafa 

heyrt  hann  nje  sjeð  (S). 
ólán  Ekki  er  ólánið  lengi  til  að  vilja  (S). 

Ekki  ríður  ólánið  við  einteymíng. 

Ilt  er  öðrum  ólán  sitt  að  kenna. 
óland  Ilt  er  þeim  er  á  ólandi  er  alinn  (Nj.  21). 
olbogabarn  Oft  verður  olbogabarnið  yndi  sinna  foreldra. 
ólíkur  Ekki  sitja  ólíkir  á  sátts  höfði. 
ólund  Ilt  er  þeim  sem  ólund  ber 
ólýttur  Sá  er  ólýttur  fyrir  sem  er  ólýttur  á  baki  (PS). 
ólög  Ólögum  sætir  sá  ólögum  beitir  (S). 

Hver  ólög  fremur,  ólög  festir. 
ómagi  Fyrr  er  ómagi  en  ekkert  geri. 

Lángur  er  ómagahálsinn. 

Fullkeypt  (Hálf-)  er  ómagaverkið. 

Ómæt  (eru)  ómaga  orð  (Gísl.  Súrs.  5). 
ómáli  Fáir  vita  ómála  mein  (K). 
ómildur  Ómildir  skulu  dreggjarnar  af  súpa. 
ónenníng  Ónenníng  er  undirrót  til  klækja  (S). 
órar  Hlæja  skyldi  að  órunum. 
orð  Orð  eru  til  alls  fyrst. 

Engi  lifir  orðalaust  (S). 

(Þegar)  ferorð  ef  (er)um  munn  líður(Vápnf.  15  og  o.). 

=  Orðin  fara  þegar  munninn  líðr  (M). 

Fæst  orð  hafa  minsta  ábyrgð  (S). 

Sjaldan  koma  ótöluð  orð  á  þíng  (S). 

Ekki  verða  öll  orð  töluð  í  einu. 


129 


Eitt  orð  leysir  annað. 

Mörg  orð  fylla  ei  sekkinn. 

Oft  þýtur  orð  um  eyra. 

Orð  bíður  orðs. 

Töluð  orð  og  tapaður  meydómur  verða  ekki  aftur  tekin. 

Það  var  orð  og  að  sönnu. 

Þeirra  orða  var  þaðan  von. 

Öll  orð  vilja  láta  tala  sig. 

Orða  sinna  á  hver  ráð  (Grett.  42). 

Margir  kjósa  eigi  orð  á  sig  (Nj.  474). 

Engi  kann  að  kjósa  orð  úrannars  hálsi  (munni  GJ;  S). 

Margur  á  orð  í  annars  fari  (S). 

Allir  eiga  leiðrjettíng  orða  sinna. 

Bagi  er  ekki  að  bindast  orða. 

Ekki  velja  allir  orð  að  annars  skapi. 

Enginn  man  öll  sín  orð  sjálfur. 

Orða  sinna  á  hver  stað. 

Lifa  orð  lengst  eftir  hvern  (Fms.  VIII  116). 

Gleðst  hver  við  velkveðin  orð  (S). 

Lítið  stoða  orðin  góð  ef  ekki  er  meira  (S). 

Enginn  fitnar  af  fögrum  orðum. 

Góð  orð  finna  góðan  samastað. 

Góð  orð  tóm  ill  kaup. 

Stór  orð  stoða  oft  lítið. 

Heimsk  orð  koma  lir  heimskum  belg  (S). 

Skökk  orð  koma  úr  skældum  haus  (S). 

Eg  má  heyra  óskökk  orð  af  óskældum  munni. 

Ilt  orð  grefur  oft  um  sig. 

Digurleg  orð  koma  úr  dreissugum  hálsi. 

Brigðul  (Hál)  eru  útlendra  orð. 

Oft  tæla  hygginn  tvíræð  orð  (S). 

Mildari  er  margur  í  orðum  en  í  útlátum  (S). 

Vertu  svo  mikill  á  borði  sem  þú  ert  í  orði. 

9 


30 


Jeg  er  ekki  svo  þunnur  í  sporðinn  að  jeg  standist 
ekki  orðin  (A). 

Hann  kemur  hvorki  fyrir  sig  orði  nje  eiði. 

Enginn  hefur  með  orðum  einum  veginn  verið. 

Honum  hraut  orð  við  hixta. 

Því  orði  sigur. 

Sbr.  drottinn. 
orðslægur  Oft  blekkir  orðslægur  einfaldan  (S). 
óreyndur  Ilt  er  að  ætla  á  óreyndan. 
órjettur  Einn  órjettur  býður  öðrum  heim. 
ormur  Ormar  skríða  úr  hamsi  á  vár  (M). 

Orminum  er  skapfeldast  að  skríða. 
ós  sjá  á 

ósatnheldi  Ósamheldi  er  eymda  móðir  (S). 
ósátt  Að  kvöldi  skal  ósáttum  eyða. 
ósk  Af  óskum  eru  flestir  jafnríkir  (A). 

Góð  er  ósk  ef  gengur  eftir. 
óskastund  Ekki  veit  hvar  óskastundin  mætir. 
óskyti  Eigi  veit  (er  víst)  hvar  óskytja  ör  .geigar  (Hkr. 

III  409  og  o.). 
ósköp  Ekki  má  við  ósköpum  vinha. 

Ekki  er  gaman  að  ósköpunum  (S). 

Ekki  eru  ósköpin  lengi  til  að  vilja  (S). 

Oft  ráða  ósköp  illa. 

Hlæja  skyldi  að  ósköpunum  en  ei  fyrir  þeim  verða. 
óslægja  Honum  kemur  maur  í  óslægju. 
ósómi  Aldrei  er  gagn  að  ósóma  (S). 

Djarfur  er  ósóminn. 
ostur  Betri  er  góður  ostur  en  gæsavængur. 

Fá  þú  oss  ostinn,  fram  eru  komnir  rjettirnir. 
ósvinnur  Eftir  (Seint  GJ)  koma  ósvinnum  manni  ráð  í 
hug  (Dropl.  85  og  o.). 

=  Ósvinnum  koma  eftirráðin  (S). 
ósýnn  Oft  matar  ósýnn  nef  (S). 


131 


ótaminn  Illa  þolir  ótaminn  okið. 

ótrúr  Hvergi  er  ótrúr  óttalaus. 

Óttar  Óttar  er  fremst  í  flokki  þá  flýja  skal. 

óttast  Allir  óttast  eitthvað. 

Fáir  óttast  sjálfa  sig. 
óvani  Óhægt  er  óvana  að  týna. 
óveður  Oft  kemur  óveður  í  endaðan  þey. 
óverður  Oft  gefur  óverðum  (óvörum)  happ  (S). 

Oft  verður  óverðum  tylt  í  tignarsæti  (S). 
óvinur  Eta  skal  óvinar  mat  en  engu  launa. 

Aldrei  er  örvænt  hvar  óvinum  mætir  (Reykd.  129). 
óyndisúrræði  Hörð  (111)  verða  (eru)  óyndissúrræðin  (Fas. 

III  522  og  0.). 
óþakklæti  Óþakklæti  er  illa  goldinn  eyrir  (S). 
óþaríi  Eitthvað  verður  óþarfinn  að  vinna  (S). 
óþjóð  Aldrei  er  þýður  óþjóðalýður  (S). 
óþokki  Skamminnug  er  óþokkans  þörf  (S). 

Bæði  er  ilt  og  lítið  það  óþokkinn  gefur. 

Mjótt  er  óþokkanum  milli  augnanna. 
óþrifhaður  Óþrifnaður  er  aura  tjón  (S). 
óæti  Á  engum  hrín  óætið  (K). 


páfugl  Felt  hefur  páfuglinn  fjaðrirnar. 
peníngur  Peníngur  er  peníngs  bróðir. 

Aldrei  þrýtur  penínginn  í  preststúngunni. 

Oft  veldur  peníngur  pundi  (S). 

Veð  vegur  peníng  heim  (S). 

Sjaldan  fitnar  peníngur  fyrir  fjósdyrum. 

Sbr.  prúður. 
píka  Ein  er  píkan  annari  lík. 

Þar  er  píka  sem  finnur  sinn  líka  (S). 

9* 


132 


Ekki  eru  þær  píkur  sem  penta  sig. 

Ekki  eru  píkur  allar  altjafnprúðar. 
píssa  sjá  vermir. 

Pjetur  Pjetur  hefur  nóga  fíngur  þó  einn  fari. 
plógur  Þeir  synda  fyrir  sínum  plógi. 
poki  sjá  vandi. 
pottur  Víða  er  pottur  (eru  p-ar)  brotinn  (S). 

Ilt  er  að  láta  í  lekan  pott. 
prestur  Eins  eru  prestar  og  aðrir  menn,  ekki  má  þeim 
trúa. 

Nógir  eru  peníngar  í  preststúngunni. 

Alt  verður  fylt  nema  pokinn  prestsins. 

Flest  jetur  svángur  prestur  og  soltinn  djákni. 

Gott  er  að  vera  prestur  um  páska. 

Líka  hefur  fundist  skarn  í  skáhnni  prestsins. 

Prestfiskur  er  fagur  og  magur. 

Það  er  sjálfsagt  um  prestlambið  þó  heyh'tið  sje. 

Sbr.  púta. 
prettur  Oft  mætir  prettur  pretti  (S). 

Prettur  og  púki  bjuggu  í  einum  búki  (S). 
próventa  Eitt  ár  er  engin  próventa. 
prúður  Prúður  er  hver  meðan  peníngurinn  stoðar. 
púki  LitHr  púkar  luma  á  hljóðum.  Sbr.  prettur. 
púta  Pútur  þurfa  ei  kvíða,  pínkil  fá  þær  víða. 

Pútur  elska  mútur. 

Pútur  eru  presta  frillur. 

R 

ráð  Ráð  eru  til  als  fyrst  (S). 

Ekki  er  ráð  nema  í  tíma  sje  tekið. 

Fyrir  öllu  verður  ráð  að  gera. 

Tekur  hver  ráð  sitt  er  í  kreppíngar  kemur  (Fms.  IV  1 47). 

=  Sitt  ráð  tekur  hver  er  í  svörfin  fer  (S). 


133 


Engum  legg  ráð  án  bónar. 

Stutt  ráð  og  gott  ætti  maður  fyrir  sjer  að  gera  (K). 

Svá  köllum  vjer  (eru  S)  ráð  sem  gefast  (M). 

Ekki  eru  ráð  dæmandi  fyr  en  reynd  eru. 

Ráð  eru  raunargóð. 

Svo  er  ráð  gott  sem  rækt  er. 

Hafa  skal  heil  ráð  hvaðan  sem  koma  (Band.  38  og  o.). 

Hafa  skal  gott  ráð  þótt  úr  refsbelg  komi  (Gullþ.  39). 

Oft  hafa  ráð  úr  refsbelg  komið. 

III  (Illa)  eru  (gefast)  ill  ráð  (ils  ráðs  leifar)  (Nj.  52 

og    0.). 

Betra  er  að  þiggja  ráð  en  gefa. 

Hætt  er  rasandi  ráði  (A). 

Sjaldan  fylgir  ráð  rasi. 

Hann  hefur  ráð  undir  hverju  rifi  (sem  rebbi). 

Ráð  hefur  sá  á  reipi  hjelt. 

Ráð  er  að  sjá  við  svikum. 

Ráð  er  gerandi  gáta. 

Ráð  skal  fá  hjá  reyndum  vin. 

Tak  ráð  af  Rauðskegg,  reynslan  sýnir  hvað  trú  eru. 

Uppi  tollir  eitt  ráð. 

Sbr.  kona,  konúngur. 
ráða  Bær  er  hver  að  ráða  sínu  (ísl.s.  II  145). 

Úr  því  er  að  ráða  sem  er. 

Ráð  þú  smíðum  þínum,  eg  mun  ráða  ferðum  mínum. 

Oft  ræður  sá  verr  vill. 

Sá  hefur  annan  undir  er  á  ræður  (Fas.  III  64). 
ráðaleysi  Fyrir  ráðaleysið  ratar  margur  skaða. 
ráðfátt  Ráðfátt  verður  rögum  þrátt  (A). 
ráðgast  Ilt  er  að  ráðgast  um  við  ragan  hvernig  berjast 

skuli. 
ráðgera  Eitt  er  að  ráðgera,  annað  að  framkvæma  (S). 
ráðskona  Margar  ráðskonur  eru  sjaldan  matdrjúgar  (bú-). 
ráðþurfi  Ráðþurfum  verður  helst  ráðaskortur  (S). 


134 


ragur  Ragur  er  sá  sem  við  rassinn  glímir. 

Oft  óttast  ragur  ófyrirsynju  (S). 

Eiíki  þarf  lengi  að  letja  þann  raga. 

Hann  er  oft  ragastur  sem  mest  raupar. 

Hvað  skal  rögum  manni  lángt  vopn. 

Lítið  er  rags  manns  rúm. 

Rýkur  að  þeim  ragastur  er. 

Aftur  tekur  ragur  maður  rasgjöf  sína. 

Engi  ragur  fíflar  fríða  konu  (S). 

Sbr.  ráðgast,  ráðfár. 
rakasáta  Drjúg  er  rakasátan. 
rakki  sjá  hundur. 
rammur  sjá  reip. 
rángeygður  Ilt  er  að  vera  rángeygður  þó  annar  sje  góð- 

gjarn. 
rángfengni  Rángfengni  gerir  rýrð  í  búi  (S). 
ránglátur  Ránglátur  er  rángláts  bróðir. 
rángur  sjá  rífa. 

rasa  Ilt  er  að  rasa  (Margur  rasar)  fyrir  ráð  fram. 
rass  Stór  (Digur)  rass  þarf  víða  brók  (S). 

Eg  bý  við  kaldan  rass  og  þúnga  þykkju. 

Fíngur  kenna  rassi  að  ropa. 
rata  Hann  er  einn  af  þeim  sem  aldrei  rata  heim. 

Jeg  rata  heim  þó  seint  sje. 

Oft  ratar  sá  heim  sem  ríður  seint. 
raun  Raunin  er  ólygnust. 

íRaun  er  rjettur  drengur. 

Ekki  veit  af  raun  fyrr  en  reynir  (A). 

Raunin  sjest  best  þá  rekur  í  þrautir. 

Raun  en  seina  sannar  mart  (Þrændlur  V  53). 

Raun  er  raupi  vissari  (S). 

Betri  er  raun  góð  en  raup  mikið. 

Best  er  að  vera  bráður  í  raun. 

Gæt  að  raun  fyrr  en  grunsemd  trúir. 


135 


Gott  er  að  gefa  betri  raun  en  margur  ætlar. 

Mikil  er  alvalds  raun. 

Margur  á  við  raun  að  rjá. 
raup  Mikið  raup  fær  spott  í  kaup  (A). 

Ekki  er  raupið  einskisvert. 

Raup  er  rags  manns  gaman. 
raupa  Raupaðu  ekki  meira  en  þángað  til  full  er  skjóðan. 
raupsaldur  Hann  er  kominn  á  raupsaldurinn. 
rausn  Svo  mínkar  rausn  sem  munir  þverra  (S). 
refur  Ekki  mart  er  slægra  en  refr  (M). 

Ilt  er  að  ginna  gamlan  ref  (S). 

Ekki  þarf  refnum  ráð  að  kenna  nje  selnum  að  synda. 

Trauður  gengur  gamall  refur  í  gildru  þröngva. 

Trú  þú  ei  refnum,  hann  terrar  að  þjer  halann. 

Veit  refur  refs  æði. 

Refur  hrafni  ráð  gefur. 

Rjett  er  að  ræna,  sagði  refur. 

Sjaldan  bítur  gamall  refur  (rebbi)  nærri  greni  (A). 

Oft  er  refur  í  rauðum  hárum  (S). 

Bróðir,  bróðir,  sagði  refurinn  við  rakkann  bundinn. 

Ekki  tekur  refur  rjett  af  hundi. 

Þar  sá  (Sá  þá)  refur  rakka  en  rakki  hafði  als  ekki 
(Sturl.  II  130). 

Nú  er  genginn  refur  tír  skorum  (Fas.  III  636). 

Eftir  mörgu  rennur  refur  (S). 

Hjer  rennur  refur  eftir. 

Gildra  er  refi  gestahtis  (S). 

Refur  er  genginn  í  gildru. 

Sjáðu  refinn  áður  en  þú  selur  skinnið. 

Ekki  tekur  refur  þinn  róu  mína. 

Era  hlums  vant,  kvað  refur,  dró  hörpu  að  ísi  (Mork. 
137  og  0.). 

Sbr.  frændi,  hundur,  mál,  munnur,  ráð,  öl. 


136 


regn  Oft  kemur  regn  eftir  reiðarslag. 

Oft  kemur  æðiregn  úr  dúsi  (Þór.  máhlíð.). 

Sjaldan  er  eitt  regn  yfir  alt  land. 

Eigi  verður  það  alt  að  regni  er  rökkur  í  lofti  (Heiðarv. 
21;  í  1.  sl.  GJ). 
reiði  111  er  ofbráð  reiði. 

Ró  (Rúm  GJ)  skyldu  menn  (skal)  reiði  gefa  (M). 

Skömm  mun  (er)  ró  reiði  (Atlamál). 

Ekki  er  (í  GJ)  reiði  rjettyrði  (S). 

Sjaldan  verður  rjettsýn  reiði  (S). 

Sjerhverjum  þykir  sín  reiði  rjettvís. 

Fáum  þykir  reiði  sín  ránglát  (A). 

Aldrei  geisar  reiði  án  ránglætis. 

Eins  er  reiði  og  eldur  í  sinu. 

Oft  er  lin  reiði  lángæ. 

Reiði  er  iUum  ónýt. 

Römm  eru  reiðitár. 

Stutt  er  skipmanna  reiði. 

Reiðin  og  vín  lætur  hjartað  segja  til  sín. 

Það  er  ró  ef  reiði  dreymir. 
reiðíngur  Nú  verður  ekki  reiðíngur  lánaður. 
reiður  Skal  ei  marka  reiðs  manns  mál  (Sturl.  I  482). 

Oftast  er  reiður  orðgreiður. 

Sbr.  vitna. 
reip  (Þar  er)  við  ramman  reip  að  draga  (Nj.  22  og  o.). 
reka  1  Stikk  (Stíngið)  mjer  í,  kvað  reka,  hún  stóð  ein 

saman  (Mork.  172). 
reka  2  Rekur  títt  þó  rói  eg  öllum  árum. 

Það  rekur  hvorki  nje  gengur. 
rekabútur  Vandsjenir  eru  rekabútarnir. 
reki  Altjend  ber  eitthvað  upp  á  rekana. 

Betri  er  lítil  rekavon  en  mikil  skriðuvon. 
rekkja  í  rekkju  skal  ró  nytja. 

Nú  er  nóg  rekkjuvoðin,  sagði  karlinn. 


137 


Rekkjuvoðin  hefur  sínar  deilur. 

Rjett  þig  eftir  rekkjuvoðunum. 
rembast  Hann  rembist  í  kút  og  kvartil. 
reyður  Fjarri  skal  reyði  róa,  nærri  niður  koma. 
reykja  Reykja  skal  til  rjetta. 
reykur  Römm  er  reykjarsvælan. 

Rís  enn  reykur  úr  bröndunum. 

Sá  dó  í  reyk  sem  reykinn  seldi. 

Sá  skal  reykinn  varast  sem  vill  firra  sig  bálinu. 

Flý  svo  reykinn  þú  fallir  ei  í  gröfina. 

Rýkur  ekki  reykurinn  í  augun. 

Sá  sem  hefur  reykinn  fær  oft  h'tið  af  rjettunum  (S; 
skal  og  hafa  rjettinn  GJ). 
reyna  Það  er  sem  reynist  (Nj.  163). 

Mart  reynist  öðruvís  en  sýnist. 

Lengi  skal  (Seint  er)  manninn  reyna  (Grett.  48). 

Þ>á  veit  það  er  reynt  er  (Grett.  95). 

Fundið  mun  það  er  reynt  er  lengr  (M). 

Hver  fær  sig  reyndan. 

í  fjórða  sinn  er  fullreynt  (S). 

Sbr.  vita. 
reynsla  Fátt  er  reynslunni  fróðara. 

Reynslan  er  fyrir  heilum  hleif  (S). 
reyra  Hægra  er  að  reyra  en  halda  við. 
ríða  Ekki  ríða  allir  sömu  leið. 

Sá  ríður  seint  úr  hlaðinu  er  snemma  bindur  sporana^ 

Nær  skal  ríða  ef  nú  er  aftur  haldið. 

Hver  annan  vill   ofan   ríða,   fellur  tíðum   sjálfur  lír 
söðli  (S). 
rikismaður    Oft   rekast   ríkismanna    reigíngar   í    rýrðar 
hnipur  (S). 

Ríkismanna  hylli  er  flauta  fylli. 
ríkur  Jafnan  segir  enn  ríkri  ráð  (M). 

=  Ríkari  verður  að  ráða. 


138 


Einn  ríkur  í  dag  en  rækur  á  morgun. 

Nökkvi  ríkstur  er  heima  hver  (M). 

Oft  reiðast  ríkir  af  Htlu. 

Sá  sem  ekki  lýtur  að  litlu  verður  sjaldan  ríkur  (S). 

Ríkur  fær  þar  rúm  sem  fátækum  er  frá  vísað  (S). 

Margur  er  ríkari  en  hann  þykist. 

Sbr.  heima,  þjófur. 
ríma  Af  rímu  erindi  er  hægt  að  hvílast. 
rjetta  Margur  rjettir  við  úr  litlum  vonum  (S). 
rjettur  Það  er  rjett  sem  rjett  er. 

Rjett  er  satt. 

Rjett  er  best  en  rángt  er  verst. 

Ekki  er  gott  að  sækja  rjett  í  hundskjaft. 

Ih  er  að  sækja  rjettinn  undir  kaplafæturnar. 
TÓa  Betra  er  að  róa  en  reka  undan. 

Bágt  er  að  róa  einni  ár. 

Róa  verður  fyrst  til  ens  næsta  ness  (M). 

Ekki  verður  fyrir  öll  nesin  róið. 

Margur  rær  fjærri  en  kemur  nærri  niður  (K). 

Ekki  er  á  vísan  að  róa. 

Hann  rær  þar  að  öllum  áruni. 

Sbr.  reyður. 
róður  Þúngur  er  þegjandi  róður  (S). 
rófa  Ljót  veiður  rófan  á  röngu. 

Altjend  er  kleppurinn  á  rófunni. 

Hjer  rennur  rófa  undan  höfði. 
rógur  Ratar  rógur  þó  rökkvið  sje  (S). 

Enginn  á  sök  á  sönnum  rógi. 

Rógs  túngur  reka  frið  úr  húsi  (S). 
roka  Engi  of  sjer  við  öllum  rokum  (M). 
roUa  Öðrum  leysa  rollur  reifi. 

Rollant  Ekki  þarf  lengra  að  jafna  en  til  Rollants  (S). 
rómur  Oft  er  hniss  að  alþýðu  rómi. 
rót  Oft  ilmar  eitruð  rót  (S). 


139 


rot  Mál  er  sem  fyrst  úr  roti  að  rakni. 

Hann  á  ekki  af  miklum  rotum  að  rakna. 
rota  Fyrr  má  nú  rota  en  dauðrota. 
Ruddi  Ekki  er  mannskaði  í  Rudda. 
rúm  Betra  er  autt  rúm  en  illa  skipað. 

Hann  ver  rúmið  sitt. 

Sjerhver  finst  í  sínu  rúmi. 

Rúmlegull  aflar  lítils  forða  (S). 
rún  Dimmar  eru  rúnirnar  þínar,  þó  má  ráða  þær. 
rýninn  Fár  er  fullrýninn  (Atlamál). 
ræðari  Árinni  kennir  illur  ræðari. 
ræksla  Betri  er  ræksla  en  ríkdómur. 
rödd  Digur  rödd  kann  að  koma  úr  dálitlum  búk. 
röskur  Margur  er  röskur  meðan  reynir  ei  á. 

Oft  reiðast  röskir  illa. 


sá  Það  sem  sáð  er  í  haf  sökkur  í  kaf. 
saðníng  Sjer  á  kinn  saðníngin  (S). 

Oft  fær  sá  saðníng  er  seinna  borðar. 
safna  Safnast  þegar  saman  kemur  (S). 
saga  Það  verður  að  segja  svo  hverja  sögu  sem   hún 
gengur  (S). 

Bera  verður  til  hverrar  sögu  nokkuð  (K). 

(Jafnan)  er  hálfsögð  saga  ef  einn  segir  (Grett.  103). 

Þá  er  ei  sagan  ef  ei  er  yrkisefnið. 

Bráður  er  sögusmiður. 

Oft  sitjanda  sögur  of  fallast  (Þrymskv.). 

Alt  er  senn  í  sögu  (S). 

Kemur  að  sögu  minni. 
saka  Ekki  sakar  ef  ekki  sjer  á  (K). 

Ekki  mun  týja  að  saka  sig  um  orðinn  hlut  (Nj.  51). 
saklaus  Ekki  saka  þann  óbænir  sem  saklaus  er  (S). 


140 


sál  Ilt  er  að  selja  sál  fyrir  auð. 

salt  Saltið  bætir  alt  nema  mjöl  og  malt. 

Þú  hafðir  ei  keypt  af  honum  saltið. 

Gömlum  kennum  vjer  nú  goðanum  að  geipla  á  salt- 
inu. 
satneígn  Sameign  gerir  tíðum  sundrþykki  (S). 
samur  (Brigða)  lengi  er  hver  enn  sami  (M). 

Sami  er  maðurinn  þó  annar  sje  kyrtillinn. 

Samur  er  glópur  þó  gyltur  sje  hjúpur. 

Ekki  stendur  lengi  á  sama. 

Sama  er  mjer  hver  góður  maður  gerir. 
samviska  Góð  samviska  er  gulli  betri. 
Sánkti  Páll  Hvað  guð  gefur  grípur  ei  Sánkti  PálL 
sanngirni  Sanngirni  er  sátta  móðir  (A). 
sannindi  Sannindunum  reiðist  hver  mest  (S). 
sannkveðið  Sannkveðið  er  söngurinn  besti. 
sannleikur  Sannleikurinn  er  sagna  bestur  (S). 

Oft  er  sannleikurinn  seinn  úr  munni. 

Oft  sest  ryk  á  sannleik  ef  sópara  vantar  (S). 

Sannleikanum  verða  menn  sárreiðastir. 
sannur  Satt  er  best  að  segja. 

Segðu  satt  og  fátt. 

Það  er  satt  sem  sjálfum  semur  (K). 

Nóg  er  satt  að  segja  þó  ei  sje  logið. 

Oft  má  satt  kyrt  liggja. 

Ekki  er  altíð  gagn  satt  að  segja. 

Leiður  er  sá  satt  eitt  segir  (S). 

Oft  kemur  satt  eftir  kvitt. 

Seint  er  satt  að  spyrja  (Hkr.  II  246). 
sár  1  Hver  hefur  sín  að  binda  sár  (S). 

Betri  er  sár  en  sjúkur. 

Það  er  lítið  sár  sem  ekki  svíður  (S). 

Flestir  (Allir)  verða   forlagðir  ef  fyrir  sárum  verða 
(Þ.  stáng.  51). 


14 


Gömul  sár  gróin  iUa. 

=  Illa  gróa  gömul  sár. 

Sjaldan  gróa  veil  sár  vel. 

Grunn  verða  svöðusár  (Sturl.  I  168). 

Hulin  sár  eru  hættust. 
sár  2  Sárast  er  það  á  sjálfum  liggur  (S). 

Fleira  er  sárt  en  á  sjálfum  liggur  (A). 

Honum  er  bæði  sárt  og  klæjar. 
sáta  Lengi  er  að  fjúka  til  sátunnar. 
sátt  Sátt  er  best  þeim  saman  eiga  að  búa  (S). 
sáttur  Ekki  verða  allir  á  eitt  sáttir. 

Þröngt  mega  sáttir  sitja. 
sauður  Oft  er  misjafn  sauður  í  mörgu  fje. 

Þángað  man  sauður  lengst  er  lamb  gengur  (A). 

Ekki  á  saman  á  garða  gamall  sauður  og  lamb  (S). 

Ekki  á  saman  sauðurinn  og  selurinn. 

Ofskipað  er  sauð  hjá  kiðum. 

Hver  sauður  er  svartur  í  myrkrinu. 

Menn  reyta  sauðinn  sakir  ullar. 

Sá  nýtur  nokkurs  sauða  sinna  sem  ullarinnar  nýtur  (S). 

Það  er  fánýtur  sauður  sem  ekki  ber  fat  sitt  (S). 

=  Það  er  vond  ær  sem  ekki  veldur  fati  sínu  (S). 

Það  er  góðra  siður  að  leggja  sauðinn  niður  (S). 

Hann  er  einfaldur  eins  og  sauður. 

Sbr.  úlfur. 
sauma  Ekki  er  hægt  að  sauma,  nálin  dregur  hlass. 

Yfir  má  ófrítt  sauma. 
saur  Sami  saur  er  verstur. 

Ekki  renna  allir  saurar  í  senn. 

Auðsjenn  er  saur  annars  nefs  (en  ekki  sjálfs  sín)  (K). 

Heilagur  er  vinnu  saurinn. 
saurugur  Sá  hlýtur  að  vera  saurugur  sem  í  saurugt  gengur. 

Saurugt  jafnan  þarf  að  þvo. 
sax  sjá  liður. 


142 


sefa  Ekki  sefast  alt  með  illu. 

segja  Sagt  getur  maður  mart  sumarlángan  dag. 

Seint  segist  þeim  er  aldrei  segist  (K). 

Hver  segir  til  sín. 

Seg  mjer  að  sunnan,  eg  er  nýkominn  að  norðan. 

Um  aðra  segir  en  sjálfan  sig  þegir. 

Ekki  segir  lengi  fyrir. 

Löngum  segir  lángt  fyrir. 

Sjálft  segir  þó  þegi. 

Segir  til  hver  eta  skal. 
segl  Aka  skal  seglum  eftir  vindi. 

Ekki  hefur  hann  öll  segl  við  veðri. 

Öll  segl  eiga  ei  við  öll  skip. 
seigur  Þar  bendast  tveir  seigir  vindur  og  ágángur, 
seílast  Hann  á  ekki  lángt  að  seilast. 

Margur  seilist  lángt  til  lokunnar. 

Sbr.  hurð. 
seímur  Ann  hver  sínum  seimi  og  konur  sínu  seymi. 
seinagángur  Fyrst  skal  læra  seinagánginn  áður  en  menn 

fara  að  hlaupa. 
seinn  Eyvit  týr  þótt  skyndi  seinn  (M). 

Aldrei  skyldi  seinn  maður  flýta  sjer. 

Hálfseinn  er  maður  þó  að  um  sinn  sje  (K). 

Seint  til  vánar  sjá  man  erja  (Vígagl.  22). 

Margur  verður  einum  degi  of  seinn. 

Seinna  var  dugir  ei  par. 

Seint  og  fast  gengur  (K). 

Betra  er  seint  en  aldrei  (K). 

Hendir  seinn  hvatan  (S). 

Kemst  þó  seint  fari  (Nj.  189). 

Allmargur  er  til  seinn  að  sefast  (M). 

Ekki  bæði  seint  og  illa. 

Einatt  er  seinna  en  segir. 
sekkur  Hann  varði  það  sem  votan  sekk. 


143 


Láttu  upp  sekkinn  meðan  gæsin  gefst. 

Sbr.  digur. 
sekur  Hætt  er  sekum  þótt  harðlega  þræti. 

Fár  gengur  sekur  af  sjálfs  dómi  (Bisk.  II  45). 

Sá  fer  ekki  sekuraf  þínginu  sem  sjálfur  sig  dæmir  (S). 

Oft  er  sekur  varinn  en  saklaus  barinn  (A). 

Oft  fær  sá  sigur  sem  sekari  er. 
selníngur  Sæll  er  selníngurinn,  því  hann  er  sjálfráður. 
selur  Ekki  þarf  að  kenna  selnum  að  synda  (S). 

=  Þú  kennirekki  sel  að  synda  eða  fugli  að  fljúga  (A). 

Gamall  selur  er  sinna  kópa  elstur. 

Hafa  selar  augu. 

Hjer  er  selur  og  sauður  í  sambandi. 

Við  selum  er  að  sjá. 

Hann  er  svo  nótvar  sem  selur. 

Oft  verður  slíkt  á  sæ,  kvað  selur,  var  skotinn  í  auga 
(Fms.  VIII  402). 

Ekki  er  selur  sjúkra  fæða  (S).  • 

Sbr.  refur,  sauður. 
selveiði  Alt  (Flest  GJ)  er  safi  hjá  selveiði  (S). 
sendíng  Meiri  er  virðíngin  en  sendíngin  (K). 
sess  Oft  er  lágur  sess  hægur  (S). 
sessunautur  Hver  dregur  dám  af  sínum  sessunaut  (S). 

Sbr.  hundur. 
seta  Ekki  er  til  setunnar  boðið. 
setja  Sá  getur  sett  þig  á  bak. 
seyðir  Sami  rýkur  seyðirinn. 

Af  öllum  seyðum  rýkur  nokkuð. 

Ekki  rjúka  allar  seyður  (!)  í  senn  (S). 

(Þótt)  sá  seyðir  rjúki,  er  þeir  hafa  hreyft  (Fms.  VI 
105). 
sía  Þú  vilda  eg  værir  þvegin  sía. 

siða  Sá  þykir  hæfur  með  ærlegum  mönnum  sem  sig. 
siðar  vel. 


144 


síða  Hann  jafnar  á  honum  síðurnar. 

Sá  jafnar  síðurnar  sem  um  hrygg  veltir. 
siðastur  Það  er  ekki  jafnan  best  að  gánga  síðast. 
siður  Sinn  er  siður  í  landi  hverju. 

Maður  skal  sið  fylgja,  flýja  land  ella. 

Lýttur  er  sá  sem  ekki  fylgir  lands  siðnum  (S). 

Nýjir  siðir  koma  með  nýjum  herrum  (A). 

Siðirnir  sæma  manninn  (K). 

Af  vondum  lögum  versna  siðir  (S). 

Sbr.  dámur. 
sifjar  Saman  sgekir  sifja  blóð. 
sig  Sjer  er  hver  næstur. 

Hvað  verður  sínu  fram  að  fara. 
sigla  Vant  er  að  sigla  milH  skers  og  báru  (Fms.  II  268). 

Fleiri  verða  að  sigla  en  þeir  sem  sumarveðrið  hafa. 

ílt  er  að  sigla  í  ógjörðu  veðri. 

Sbr.  byr. 
sigur  Fleira  ræður  sigri  en  sveina  fjöld  (S). 

Oft  vinst  sigur  í  seinni  ferð. 

Með  flótta  fær  enginn  sigur. 

Engi  sefur  sjer  sigurinn  í  hendur  (S). 

Sá   mun   hafa   sigur  er  fyrstur  kemur  á    mót   (Rje- 
mundars.). 
sigurfat  Verði  mjer  að  sigurfati. 
sigurlaus  Framsækinn  er  hinn  sigurlausi. 
sigurtafl  Svart  er  sigurtaflið  sjaldan  þeim  sem  á  heldur. 
síld  Þú  værir  betur  sendur  eftir  síld. 
silfur  Sínum  augum  lítur  hver  á  silfrið. 

Þeir  elda  grátt  silfur. 

Hvítnar  silfur  við  hverja  bræðslu. 
silfurker  Silfurkerin  sökkva  í  sjó  en  soðbollarnir  fljóta. 
sínkur  Sínkum  er  ekki  um  svánga  menn  (S). 
sinn  1   Hverjum  kemur  sitt. 

Engum  þykir  sitt  ofmikið  (S). 


145 


Hver  vill  halda  sínu  (S). 

Hver  vill  sitt  fyllist  (S). 

Sá  hefur  alt  sitt  sem  engum  miðlar  (S). 

Sitt  geðjast  hverjum  best  (S). 

Sitt  hentar  hverjum. 

Að  sínu  hyggja  flestir  best  (fyrst  GJ;  A). 

Síns  er  hver  maklegastur. 

Leyfis  er  hver  verður  að  sínu. 

Hann  á  eki^i  á  sínu  að  taka. 

Hver  er  sínum  sinnandi. 

Hverjum  er  sárt  til  sinna  (S). 

=  Hverjum  er  sinn  sár. 

Það  er  sitt  hvort:  steypir  eða  styður  (S). 

Sitt  er  hvað:  ramleikur  og  ráðkænska  (S). 

Sitt  er  hvort:  gæfa  og  gjörvileiki  (S). 

Sitt  er  hvað:  að  hafa,  fá  og  halda  (S). 

Sitt  kemur  upp  með  hverju  nýinu. 

Sitt  segir  hver  hið  sljettasta. 

Sbr.  sitja,  sæll. 
sinn  2  Svo  er  lengi  sinnið  sem  skinnið. 
sitja  Sá  situr  sem  sitja  má,  sá  skipar  sem  skipa  má  (S). 

Jeg  má  sitja  svo  skör  lægra  að  mjer  sje  hægra. 

Sitt  á  því  arna,  það  særir  þig  ekki. 

Eigi  hjekk  úti  hinn  er  sat  á  (K). 

Setið  er  meðan  sætt  er  (Eyrb.  102  og  o.). 

Vel  hefur  hinn  er  situr  of  sitt  (M). 

Hann  situr  eftir  með  ^árt  ennið. 

Hann  situr  heima  með  kopp  hmn  sama. 

Hann  siturá  hlustunum  þó  hann  standi  upp  á  fæturna. 

Hann  situr  á  sjer  (strák  sínum). 

Þú  situr  mjer  fyrir  sólu. 

Sbr.  bekkur,  saga. 
sjá  Fleiri  mega  sjá  en  þreifa  á. 

Hann  sjer  jafnlángt  nefi  sínu. 

10 


146 


Það  sjer  á  hverjum  sem  hann  hefur. 

Það  sjá  augun  síst  sem  nefinu  er  næst. 

Þú  sjer  það  síst  sem  augunum  er  næst. 

Það  er  sem  hver  sjái  sjálfan  sig. 

Enginn  sjer  sjálfan  sig. 

Vandsjenir  eru  margir  (Grett.  155). 

Ekki  sakar  ef  ekki  sjer  á. 

Eigi  er  hver  slíkur  sem  hann  er  sjeður  (Sex  sög.  53). 

Eigi  má  við  öllu  sjá  (Grett.  119). 

Ekki  verður  í  alt  sjeð  (S). 

Hann  sjer  eftir  því  sjö  augunum. 

Verður  hver  fyrir  sjer  að  sjá. 

Látum  sjá  hvað  segir. 

Öllum  kann  yfir  að  sjást. 

Sbr.  allur. 
sjálfbirgur  Betra  er  að  vera  sjálfbirgur  en  sjálfráður. 
sjálfdæmi  Illa  gefast  sjálfdæmin  (Vallalj.  153). 
sjálfræði  sjá  agi. 

sjálfstolið  Sjálfstolið  er  hverjum  verst. 
sjálfur  Hver  situr  (er)  sjálfum  sjer  næst  (S). 

Sjálfum  sjer  trúir  hver  best  (S). 

Fiestir  vilja  sjer  best  sjálfum. 

Enginn  er  öðrum  sjálfur. 

Betra  er  að  taka  hjá  sjálfum  sjer  en  öðrum  (en  bróður 
sinn  biðja)  (S). 

Sjáifum  koma  sjálfs  verk. ' 

Það  er  alt  gott  sem  sjálfum  semur  (S). 

Aðra  kantu  að  forðast  en  ekki  sjálfan  þig. 

Sjálfur  veit  best  hvar  að  honum  kreppir  skórinn  (S). 

Oft  er  sjálfum  vjel  verst  (S). 

Sjálfur  ber  eg  mína  bagga. 
sjerviska  Sjerviskan  er  óviti  verri. 
sjóða  Sá  þarf  mikið  að  sjóða  sem  mörgum  vill  bjóða. 
sjóður  Þar  á  hver  heima  sem  hans  sjóður  er. 

Fáum  þykir  sinn  sjóður  ofþúngur. 


147 


sjófáng  Öllum  er  sjófáng  sameiginlegt  (S). 

=  Allir  eiga  sjóföng  saman. 
sjóferð  Það  á  ekki  saman  síngur  og  sjóferðir  (S)\ 
sjóhraktur  Fögur  er  sjóhröktum  fold  (A). 
sjón  Sjón  er  sögu  ríkari  (Hkr.  II  398  og  o.).  Sbr.  blindur.. 
sjór  Seint  mun  sjórinn  eyðast. 

Lengi  tekur  sjórinn  við. 

Ekki  missir  sjór  seltu  af  vatnsföllum. 

Dregur  sjór  til  sín  (S). 

Bármikill  sjór  blekkir  margan  en  við  logn  em  eg  hálfur 
hræddari. 

Nú  er  sjór  að  logni  orðinn. 

Afli  of  deilir  síst  við  sjá  (M). 

Engi  drekkur  þurran  sjó  (S). 

Ekki  er  sjórinn  sekur  þó  syndi  ei  allir  fuglar.. 

AUir  renna  bhnt  í  sjóinn. 

Svikul  er  sjávar  gjöf. 

Svipull  er  sjávar  afli  (er  sjóar  gjöf  K). 
sjúkur  Sjúkur  getur  sjúkum  næst. 

Flest  er  sjúkum  súrt. 

Bera  skal  sjúkum  en  bjóða  ekkL 

Sbr.  selur,  sofa,  söl. 
skaði  Betra  er  hálfur  skaði  en  allur. 

Hirða  má  viö  hálfum  skaða. 
skaf  Betra  er  að  hafa  á  skafinu  skamt  (S). 
skafa  Betra  er  sljett  skafið  en  illa  grafið. 
skafl  Oft  er  skjól  undir  skafli. 
skák  Skýst  um  skák  hverja.  Sbr.  auður. 
skaka  Sá  má  taka  við  er  digra  hefur  skökuna  (S). 
skáka  Þú  skákar  fyr  en  þú  mátar. 

Hann  skákar  í  hróks  valdi. 
skáld  Sjaldan  er  það  gott  skáld  sem  gamalt  yrkir  (S).- 

Margur  er  skáld  þó  hann  yrki  ekki  (S). 

Kveðið  hafa  skáld  um  minna. 


148 


Ekki  skal  skáld  erta  (S). 

Böguskáld  ei  breyta  óði. 

Mart  færa  skáldin  í  ýkjur. 

Mörg  eru  skáld  skröksöm. 

Þar  hittust  skáldin. 
skáldmæli  Mart  er  skjal  í  skáldmælum. 
Skálholt  Munur  er  Skálholts  og  Bolholts. 
skáli  Hægt  er  að  skelfa  skálann  minn. 
skálkur  Einn  skálkur  veit  annars  þel. 

Heiðraðu  skálkinn  svo  hann  skaði  þig  ekki 
skalli  Á  skallanum  er  skinnið  nertast. 
skamrif  Böggull  (Bógur)  fylgir  hverju  skamrifi. 
skamtur  Alt  hefur  sinn  skamt. 
skap  Allir  hafa  eitthvert  skap  (S). 

Vant  er  að  geta  fyrir  annars  skap. 

Lítið  (böl)  er  litlu  skapi  raun  (S). 

Ilt  er  að  egna  ilt  skap. 
skapa  Engi  maður  skapar  sig  sjálfur  (Grett.  97). 

Engi   má  renna  undan   því,  sem   honum   er  skapað 
(Grett.  159). 

Látum  þá  skeika  að  sköpuðu  (Egilss.  63). 
skapadægur  Engi   kemst   (má   komast)   fyrir  (yfir)   sitt 

skapadægur  (Vatnsd.  39  og  o.). 
skapari  Jeg  á  ekki  skuld  á  skaparann. 
skaphnoðri  Oft  er  skaphnoðrinn  Ijettur  í  skautinu. 
skarð  Skarð  og  barð  skal  hvort  öðru  mæta. 
skarn  Oft  kann  að  loða  skarn  við  skál. 

Skamt  er  skarns  .á  milli. 

Skarnið  skal  við  skarnið  binda. 

Illa  skartar  skarn  á  snót. 

Sá  sem  kastar  skarni  (saur)  á  aðra,  kámar  (atar)  sjálf- 
an  sig  (S). 
skart  Fleira  skín  í  augum  en  skartið  eitt  (S). 
skarta  Það  skartar  mest  sem  skitnast  er. 


149 


skass  Aldrei  þykir  skassinu  skömm  að  sjer  (S). 

Að  engu  þykir  skassinu  skömm  nema  falda  ilia  og 
fara  vel. 
skata  Sjaldan  liggur  skata  efst  á  skut. 

Það  skriplar  á  skötunni. 

Sbr.  þyrill. 
skattur  Sá  er  skatturinn  bestur,  með  skilum  er  feng- 

inn  (K). 
skaut  Sá  kann  að  haga  skautinu  eftir  veðrinu. 
skegg  Skylt  er  skeggið  hökunni. 

Það  er  skömm  skeggi  ef  haka  ein  hlýtur  að  dansa. 
skeið  Hann  fer  skakt  á  skeiðinu. 

skeína  1  Skeindu  mig,  Skúli,  og  skafðu  úr  mjer  að  attan. 
skeína  2  Legðu  rækt  við  litla  skeinu  (A). 
skel  Hæfir  skel  kjafti. 

=  Hæfir  kjafti  skörðug  skel  (S). 

=  Þar  hæfir  spónn  múla  en  skel  kjafti. 
skelfískur  Þá  er  skelfiskasoðið  ef  ei  er  annað. 
skella  Skall  þar  einum  og  skyldi  brátt  meir. 
skellur  Sá  hlaut  skellinn  er  skyldi  (Nj.  467). 

Skamt  er  skells  að  bíða. 
sketnta  Ekki  skemtir  skepnan  skítur  dauð. 
skemtan  Það  er  einum  skemtan  sem  öðrum  er  ángur  (S). 
skemtinn  Skemtinn  maður  er  vagn  á  veg. 
skifta  Skifta  má  jafnara. 
skil  Engi  tekur  þar  skil  sem  ekki  eru  til  (S). 
skildíngur  Margur  sparar  skildínginn  en  sóar  dalnum. 
skiija  Skil  jeg  fyrr  en  skellur  í  tönnunum. 

Fyrr  má  skilja  en  fulhalað  sje. 

Hann  skildist  við  stafn  og  stýri. 
skin  Hamlar  sktír  skini.  Sbr.  Oft  er  skin  fyrir  skúr. 
skina  Skein  þá  skúrlegar  leist. 
skinn  Lengi  tognar  hrátt  skinn. 

Nær  er  skinnið  en  skyrtan. 


150 


skip  Hver  hleður  sitt  skip  allra  mest. 

Eg  þekki  skipið,  eg  hef  á  því  róið. 

Skammar  ro  skips  ráar  (Hávam.). 

Muna  far  alt  í  sundi  (Sig.  sk.). 
skípa  Skipist  ei  nema  versni  (K). 

Skipast  má  á  skemri  tíma. 

Skipast  mörgum  við  góðan  búníng. 
skipbrot  Alment  skipbrot  gerir  mörgum  hugfró. 
skipmaður  Skömm  er  skipmanna  reiði  (S). 
skítinn  sjá  skarta. 
skítur  Skíts  er  von  úr  rassi  (K). 

Skítur  á  engan  skildaga. 
skjal  Altjend  verður  eitthvað  til  skjalanna. 
skjár  Samt  þýtur  í  þeim  skjá  sem  gatið  er  á  (S;  þó 

ekkert  sje  gatið  á  GJ). 
skjól  Fokið  er  í  flest  skjól. 

Þá  fokið  er  í  eitt  skjól,  er  ófent  í  annað  (S). 

Ef  ekki  er  undir  einum  skjól  annan  stein  má  finna. 
skjóla  Þángað  til  fer  skjólan  til  vatns  að  hún  brotnar. 
skjóta  Skýtur  í  tvö  horn  með  okkur. 
skjöldur  Tveim  skjöldum  Ijek  eg  aldri  (Eyvindr  skáld.). 

Hjer  er  skarð  fyrir  skildi. 
skóíir  Illa  skarta  skófirnar  við  pottinn. 
skólabróðir  Sjaldan  eldast  skólabræður. 
skolli  Ilt  er  að  veiða  gamlan  skolla  í  gildrunni. 

Ekki  er  að  hafa  af  skollanum  nema  skinnið. 

Lofaðu  ekki  skinnið  fyrr  en  skollinn  er  veiddur. 

Auðkend  er  ólykt  skolla  (S). 

Hvað  skal  gömlum  skolla  skeifur  stórar. 

Þar  leikur  ekki  skollinn  við  lambið. 

Hver  hann  hefur  skifti  við  skollann  fær  skaðann  í  laun. 

Hann  skellir  við  því  skollaeyrunum. 

Hann  sker  að  því  skollavetlíngana. 

Sbn  batna. 


151 


skór  Af  vondu  leðri  gerast  ei  góðir  skór. 

Gamlir  skór  falla  best  að  fæti  (JÓl.). 

Þörf  er  að  bleyta  þurra  skó. 

Skömm  eru  skólýti, 

Skömm  er  að  skógerð. 

Haf  þökk  og  þrjá  skó  alla  upp  á  einn  fót. 

Nú  ætlar  að  skorpna  skór  að  fæti  mjer. 

Fyrr  verður  skórinn  armur  en  fóturinn  varmur. 

Hver  veit  best  hvar  að  honum  kreppir  skórinn  (S). 

Svo  slít  eg  skóm  bónda,  kvað  smalinn. 

Af  annars  lengju  er  hægt  að  sníða  skó. 
skortur  Skortur  eltir  skamsýni  (S). 
skot  Ýmsir  eiga  skot  í  reyðinni  (S). 
skrafa  Þú  skrafar  ei  skyn  frá  mjer. 

Þú  skrafar  þig  drukkinn. 

Þú  skrökvar  fyrr  en  þú  skrafir  ekki. 
skrápur  Það  er  kominn  út  á  honum  skrápurinn. 
skrið  Skrið  er  á  skepnunni. 
skriða  Þar  er  von  skriðunnar  sem  hún  rennur  (K). 

Sbr.  Þar  er  skriðunnar  von  sem  hún  hefur  fyr  fallið. 
skriða  Skríður  af  það  er  hljóp  á. 
skrum  Mörgum  hefur  skrumið  til  skaða  komið. 
skröggur  Nú  kemur  skröggur  í  leik. 
skrökva  Skrökvað  er  skemra. 

Ekki  er  öllu  skrökvað  sem  skrafað  er  (S). 
skuggi  Engin  er  skepna  án  skugga. 

Ekki  skýlir  skugginn  þá  skinið  er  bjart  (S). 

Þú  sjer  ei  skuggann  fyrir  skreppunni  sem  á  bakinu 
hángir. 

Hann  greip  í  skottið  á  skugganum. 
skuld  Fyrri  er  skuld  fjegjöfum  (S). 

Gamlar  skuldir  ryðga  ei. 

Betra  er  að  heimta  litla  skuld  en  gjalda  mikla. 

Gleymd  er  goldin  skuld. 


152 


Margur  borgar  skuld  með  skuld. 

Betri  er  goldin  skuld  en  gefin  (PS). 
skuldadagar  Kemur  að  skuldadögunum. 
skuldseigur  Ilt  er  að  eiga  eftirkaup  hjá  skuldseigum  (S). 
skúr  Oft  kemur  skúr  eftir  skin. 
skúti  Lengi  hlífir  lágur  skúti. 

Það  er  lakur  sktíti  að  ei  sje  betra  en  úti. 
skutiU  Skammur  er  skutill  minn  (Fóstbr.  20). 
skutla  Ekki  á  skutla  (hnulla)  ef  eyrun  má  tutla. 
skutur  Ekki  skal  skuturinn  eftir  verða  ef  allvel  er  róið 

frammí. 
skútyrði  Ekki  er  vert  að  bera  skjöld  fyrir  hvert  skút- 

yrði. 
ský  Dimm  ský  eru  sjaldan  án  skiíra. 

Lítast  þjer  þessi  ský  skúrlaus. 

Ský  á  engan  skildaga  (S). 
skyldur  Með  skyldum  er  að  skifta. 

Skaplegt  er  þó  skyldir  finnist. 
skyndiráð  Skaðleg  eru  skyndiráð. 
skyndiþvottur  Skjaldan  er  góður  skyndiþvottur  (S). 
skyr  Þeir  mega  sletta  skyrinu  sem  það  eiga. 
skýr  (Mörgum  S)  skýst  þó  að  skýr  sje  (K). 

Skotist  hefur  skýrari. 
skyrta  Hann  þvær  skyrtu  sína  með  skitnum  höndum. 

Skyldari  er  mjer  skyrtan  en  hökuUinn. 
skyrtunna  sjá  drjúgur. 
skæði  Það  er  skylt  fyrir  skæðin. 

Bæði  eru  skæðin  góð  (PM). 
skæla  Skæl  þig  skapfeldlegar  og  skjót  í  norður. 
skæri  Rata  skærin  götu  sína. 

Skjót  eru  skæra  lýtin. 
sköllóttur  Eitt  hárog  annað  gerir  húsbóndann  sköUóttan. 
skömm  Fornrar  skammar  skal  fyrst  hefna  (S). 

Þar  skall  skömm  er  skyldi  (S). 


153 


Verri  er  skömm  en  skaði  (S). 

Það  bætir  á  skömmina  að  bíta  af  henni  höfuðið  (S). 

Ilt  er  að  þiggja  skömm  á  sjálfum  sjer. 

Ljótt  er  það  að  skömm  vill  skarta. 

Margur  dregur  skýiu  yfir  skömm  sína. 
sköp  Eigi  má  sköpum  renna  (ísl.s.  II  106). 

Sköpum  vinnur  mangi  (Atlamál). 

Eigi  má  við  sköpum  sporna  (Vatnsd.  26;  gera  GJ). 

Fátt  er  sköpum  ríkara  (Vatnsd.  23). 

Margs  fýsa  sköp  manna  (Þórð.  Kolb.). 

Fár  gengur  of  sköp  norna  (Krákumál). 

Mæla  verður  einn  hver  skapanna  málum  (Gísl.  Súrs. 
17). 
skör  1  Lýtin  þykja  skammæ  skarar  (M). 

Ekki  geri  eg  skör  mína  eftir  skarntíkunum  (því). 

Sbr.  skæri. 
skör  2  Nú  ætlar  skörin  að  fara  upp  í  bekkinn. 
slátur  Með  ný  slátur  er  hjer  að  höndla. 
sláttur  Hann  lagði  frá  sjer  slátt  og  útróður. 
sleði  Það  er  ekki  gott  (er  ilt)  að  sleppa  sleðanum  fram 
fyrir  eykina  (S). 

Hann  sletti  sleðanum  fram  fyrir  eykina. 
sleikja  Varat  af  vöru,  sleikti  um  þvöru  (Flóam.  159). 
sleikjukona  Sleikjukona  safnar  aldrei  stírri  mjólk. 
sleppa  Eg  veit  hverju  jeg  sleppi  en  ei  hvað  eg  hreppi. 

Einhvern  veginn'^-slúnginn  sleppur  (S). 
slettireka  Mörg  er  slettirekan. 

Slettireka  verður  að  vera  á  hverjum  bæ. 
slinni  Oft  er  slinni  slyppifengur  (S). 
slyðruorð  Hann  rak  af  sjer  slyðruorðið. 
slys  Fæstum  verða  sín  slys  að  happi. 
slægur  Slægur  etur  slægs  mat  (S). 

Ilt  er  að  beitast  brögðum  við  slægan. 
Slöttólfur  Vel  má  Slöttólfur  slæki  eiga. 


154 


smali  Sjer  eignar  smali  fje  þó  engan  eigi  sauðinn  (A). 

Margur  er  smala  krókurinn. 
smámenni  Ekki  er  smámennið  lengi  að  eta  sig  upp  (S). 
smár  Smátt  markar  stórt. 

Mart  smátt  gerir  eitt  stórt. 

Betri  er  smár  fenginn  en  stór  enginn. 

Fletja  verður  þó  smátt  sje. 

Mart  er  smátt  það  er  til  ber  á  síðkveldum  (Grett.  38). 

Smátt  gefur  hún  enn. 

Sbr.  fár. 
smekkur  Smekkurinn  sá  sem  kemst  í  ker  keiminn  lengi 

eftir  ber. 
smeykjast  Hann  smeykist  ekki  við  smáskammirnar. 
smíð  Aðra  tíð,  annað  smíð. 

Betra  er  smíðið  en  smíðkornið. 

Ekki  eru  dásmíðir  áhlaupaverk. 
smíða  Best  er  að  smíða  meðan  járnið  er  heitt. 

Ilt  er  að  smíða  þá  tólin  vantar  (PS). 
smiður  Fáir  eru  smiðir  í  fyrsta  sinn. 

Sjá  smiðs  augu. 

Það  er  smiðsins  rjettur  að  orna  sjer  við  spænina. 
smjaðra  Sá  kemst  lengst  sem  smjaðra  kann  (A). 
smjör  Þar  er  ei  smjörsins  vant  sem  fleskið  er  feitt. 

Margur  er  smjörs  voðinn  (S). 

Hver  sem  hefur  gnægð  af  smjöri  kastar  sumu  í  kál. 

Ekki  (Þá)  er  smjörs  vant  þá  smfri  er  fenginn. 

Til  smjörs  er  að  vinna  en  ei  til  sölva  (S). 

Sbr.  fiskur. 
snáfa  Betra  er  aftur  að  snáfa  en  órjett  að  ráfa  (A). 
snagi  Hann  fær  seint  þann  snaga  sem  hann  vill  á  hánga. 
snauður  Snauður  má  löngum  að  h'tlu  lúta  (A). 

Hvað  skal  snauður  fyrirgefa  (S). 
sníða  Enginn  sníður  vítt  og  sítt  úr  engu. 
sníkinn  Oft  kemur  sníkinn  þá  etið  er  (S). 


155 


snjór  Sjaldan  er  ísíng  efst  á  snjó  (S). 

snotur  Oft  er  snotur  seinn  til  svars  (S). 

snýta  Það  er  fljótgert  að  snýta  þeim  sem  nefið  er  af  (S). 

Ekki  er  hægt  að  snýta  þá  af  er  nefið. 
snælda  Sá  kann  að  snúa  snældunni  sinni. 
soðboUi  Betur  er  fært  soðbolla  á  saurpolli  en  herskipi  á 

hafi  úti.  Sbr.  silfur. 
sofa  Ekki  sofa  allir  sem  augun  byrgja  (G). 

Skemt  er  þeim  sem  sefur. 

Ekki  sef  jeg  svo  hátt  sem  jeg  hrýt. 

Ilt  er  sofandi  manni  og  sjúkum  að  trúa  (S). 

Sjaldan  vegur  (hlýtur)  sofandi  maður  sigur  (nje  húk- 
andi  happ)  (Vápnf.  25). 

Ekki  tjáir  að  sofa  til  sæfara  (S). 
sól  Bjartast  skín  í  heiði  sól  (M). 

Ljós  er  nóg  þá  sólin  skín  (S). 

Neyta  skal  sólar  meðan  skín. 

Sólunni  fagna  flestar  kindir  nema  draugar  og  dísir. 

Það  er  mjer  sól  sem  mjer  skín. 

Honum  kemur  sól  upp  í  heiði. 

Ekki  neytir  Ijóss  þegar  lýsir  sól. 

Hann  hefur  sól  í  höndum  sjer. 

Hann  sjer  ekki  sólina  fyrir  henni. 
sóma  Sómir  það  hverjum  er  sjálfur  vill  hafa. 
sonur  Hann  er  sinnar  móður  sonur. 

Sætur  er  sonar  aflinn. 

Úlfur  er  í  ungum  syni  (Sigurdríf.). 

Sitt  er  að  hverjum  sonanna  minna. 

Mangi  getur  sonar  iðgjöld  nema  sjálfur  ali  (Egill). 
sorg  Fyrnist  sorg  þá  frá  líður  (S). 

Enda  fær  sorg  um  síðir. 

Oft  slökkur  ein  sorg  aðra. 

Allir  menn  finna  sorg  í  sjálfs  barmi. 

SorgfuIIur  hugur  gerir  sár  augu  og  svíðandi  brá  (S). 


156 


sorphaugur  Enginn  sækir  á  sorphauginn.  Sbr.  hundur. 
sótraftur  Nú  eru  flestir  sótraftar  á  sjó  dregnir. 
sótt  Oft  kemur  löng  sótt  af  litlu  fári. 

Sótt  elur  sjííkan. 

Ekki  leiða  allar  sóttir  til  bana  (S). 

Ekki  er  það  sótt  sem  ei  sjer  á. 

Jeg  hef  h'ka  legið  í  þeirri  sótt. 
spá,  spakur  Spá  er  spaks  geta  (Grett.  72). 

Það  er  spáð  er  spakir  mæla  (Bisk.  I  89). 

Á  mörgu  henda  spakir  menn  mið  (Flóam.  140  og  o.). 

Mörgu  getur  spakur  maður  nærri. 

Hver  sem  spáir,  lýgur  eða  segir  satt. 

Ekki  tjáir  að  hræðast  allar  spár. 

Spurn  fræðir  spakan  (S). 

Sparast  tala  spakir  menn  (S). 
spara  Það  verður  að  spara  sem  lengi  á  að  vara  (S). 

Seint  er  að  spara  þá  bylur  á  botni  (S). 

Margur  sparar  sitt  en  níðist  á  annara  (S). 

Eigi  veit  hverjum  sparir  (K). 

Flestur  mun  sig  til  nokkurs  spara  (M). 
spekí  Engi  vill  heita  hálfviti  speki  sinnar. 
sperðill  Þú  þeytir  þó  sperðlunum. 
spil  Áhætt  spil  misjafnt  gengur  til. 
spje  Sest  spje  í  sjálfs  knie  (A). 
spjót  Þau  tíðkast  en  breiðu  spjótin  (Grett.  103). 
spónn  Spónn  hæfir  þar  munni. 

Það  er  ilt  að  Ijá  (Heimskur  Ijær)  spóninn  en  lepja 
(lepur)  sjálfur  (S). 

Spónasmiða  börn  eiga  oft  versta  spæni  (S). 
spor  Eg  rek  sporin  ef  eg  rata  ekki  öðruvísi. 
sporður  Ekki  er  hann  sporður  margorður  og  þó  gleður 
hann  börnin  (S). 

Eg  er  ei  svo  þurr  í  sporðinn  eg  standist  ei  orðin. 

Eftir  er  sporður  þó  af  sje  höfuð. 


157 


spori  Ekki  járn  er  drottinholt  sem  spori  (Þiðr.  I  219). 
spurn  Ein  spurníng  leysir  aðra. 

Frjáls  er  spökum  spurnin. 

Engi  hefur  (fær)  á  spurninni  (S). 

Spjeleg  spurníng  fær  spottlegt  andsvar  (G). 
spyrða  Gefst  í  gjörðar  spyrður. 
spyrja  Spyr  sá  sem  ekki  veit. 

Sá  sem  margs  spyr,  gengur  margs  villur. 

Spurðu  margs  en  segðu  fátt. 

Alt  spyrst  og  einnig  þetta. 

Seint  er  um  langan  veg  að  spyrja  tíðinda  (SnE.  I  152). 

Spyrja  mun  þjer  best  þykja  við  hann  að  eiga  (Grett.  1 33). 

Spyrja  er  best  til  válegra  þegna  (ísl.s.  II   142). 
spörun  Spilla  má  með  spöruninni. 
staður  Alt  finnur  sinn  stað  um  síðir. 

Alt  kemur  í  einum  stað  niður. 
stafkarl  Oft  leiðir  ilt  af  illum  stafkörlum. 

Seint  fyllist  stafkarls  skreppan  (S). 
stafnbúi  Nú  er  skift  um  stafnbúana. 
stafur  Við  rángan  staf  má  styðjast,  eigi  við  engan  (K). 

Stafur  er  stráks  keyri. 

Ekki  stendur  það  sem  stafur  á  bók. 

(==  Það  stendur  osfrv.) 
staga  Þú  kant  að  staga  þótt  stutt  sje  í  spunanum. 
stakka  Það  var  vel  að  stakka  fekk  ekki  hala  (S). 
stakkur  Af  sama  er  stakkur,  kápa  og  hetta. 

Sníddu  þjer  stakk  eftir  vexti  (A). 

Engi  veit  hvað  undir  annars  stakki  býr  (S). 

Gefandi  væri  stakkur  með  strák. 

Nú  er  stakkur  af  oflæti, 
stál  Aftur  rjettist  stál  ef  ei  er  ofbeygt. 

Nú  skal  láta  sverfa  til  stáls. 
stálbugur  Stökkur  er  stálbugur. 
standa  Enginn  stendur  lengur  en  hann  getur. 


158 


Stattu  kyr  meðan  stökt  er  úr  þjer  [segja  mjaltakonur]. 

Það  stendur  upp  á  bælið  hans. 

Hann  stendur  á  því  eins  og  hundur  á  roði. 

Það  stenst  á  endum  strokkurinn  og  mjaltirnar. 
stara  Þú  starir  sem  naut  á  nývirki. 
steðji  Ekki  reiðist  steðji  stórhöggunum  (S). 
steik  Af  feitri  steik  drjúpa  feitir  dropar. 

Aldrei  er  svo  mögur  steik  að  ei  drjúpi  nokkuð  af. 

Eg  þoli  ei  reyk  af  þrárri  steik. 

Sbr.  borða. 
steinbítur  Nær  er  um  steinbíta  kjakið. 
steinn  Steinn  er  stafs  auki. 

Harðir  steinar  tveir  mala  sjaldan  smátt. 

Illa  (Seint)  grær  um  hrærðan  stein  (S). 

=  Um  veltan  stein  vex  trauðla  gras  (S). 

Ilt  er  stórum  steini  lángt  að  kasta  (S). 

Hann  tekur  ekki  stein  í  staðinn. 

Hann  hefur  lengi  steininn  klappað. 

Steinninn  tekur  höggum  best  (PS). 

Nú  tekur  steininn  úr. 
stela  Sá  kann  ekki  að  stela  sem  ekki  kann  að  fela. 

Sá  sem  einu  sinni  stelur  má  altíð  heita  þjófur. 

Sá  sem  stelur  kálfinum  horfir  ei  í  að  stela  kúnni. 

Sá  á  fæst  sem  flestu  stelur. 

Það  er  ih  (seinast  GJ),  kvað  þjófsi,  að  stela  ekki  (K). 

Nú  er  ekki  svo  statt  að  stolið  verði. 

Steldu  ekki  úr  hiallinum,  stóri  maður. 
sterkur  Allir  eru  jafnsterkir  á  svelhnu  (K). 

Fáir  verða  sterkir  af  steintaki. 

Sbr.  bryti. 
stíga  Einn  stje  og  einn  kvað  og  einn  gerði  alt  að. 

Betur  stíga  tveir  en  einn. 

Eg  vil  ei  stíga  við  þann  sem  mjer  er  sterkari. 

Sbr.  kveða. 


159 


stígur  Ekki  gagnar  alla  stígi  að  rekja. 
stíngur  LítiU  stíngur  eyðir  oft  stórum  kröftum. 
stjaki  Eg  sá  stofninn  áður  en  stjakinn  var  sniðinn. 
stjett  Stilla  verður  á  stjettunum. 
stjúpmóðir  Stirð  er  stjúpmóður  höndin. 

Þunn  er  stjúpmóður  sneiðin  (A). 
stór  Stórt  á  við  stórt. 

=  Stórt  hæfir  stórum. 

Stórt  skal  stórum  bjóða. 

Stórt  er  um  þá  stórir  ríða. 

Margur  er  stór  áður  mál  hreyfist. 

Bágt  er  að  troða  tveimur  stórum  í  einn  sekk  (S). 
stórlætí  Það  steypir  honum  ekki  stórlætið. 
stortnur  í  stormi  skal  kæru  kasta  (S). 

Stormur  birtir  stýrimensku  (S). 
strá  Oft  stendur  strá  þegar  stórt  trje  falla  má  (A). 

Þar  æpir  hvert  stráið  til  annars  sem  þunnskipað  er. 

Strálaust  er  fyrir  stokkum  (Fas.  II  38). 

Öll  strá  vilja  oss  stánga  Noregsmenn  (Fms.  XI  155) 
(Flest  strá  vilja  stínga  oss  Norðmenn  GJ). 
strákur  Það  er  ilt  að  heita'Strákur  og  vinna  ekki  til  (S). 

Ilt  er  að  heita  strákur  en  þó  er  verra  að  vera  það  (A). 

Strákur  gerir  stráks  verk. 

Ékki  verður  stakinn  á  stráka  verkum. 

Ilt  er  strákinn  að  stæla. 

Vondur  er  hálfs   mánaðar  strákurinn   en   verri  viku 
stelpan  (S). 

Stika  stráknum  spönn,  hann  stikar  sjer  aðra  sjálfur. 

Að  Ijúga  og  sverja  er  stráks  verja. 

Samt  er  strákur  þó  stýri  auð  (S). 

Ekki  smeykist  strákurinn  við  smáskammirnar. 

Sá  kaupir  ekki  strákinn  sem  þekkir  hann  (S). 

Betra  er  að  leigja  strákinn  en  eiga. 


160 


Gott  er  að  hafa  strákinn  í  ferðinni  og  kenna  honum 
alla  klækina. 

Strákar  hafa  stærsta  lukku. 

Annaðhvort  styður  lukkan  strákinn  eða  hún  steypir 
honum. 

Oft  sigrar  lángt  stríð  strákslund  (S). 

Nú  kemur  upp  um  strákinn  Tuma. 

Hann  á  sjálfur  strákinn  þó  hann  strýki  hann. 

Oft  er  strákur  í  dánumanns  ætt  (PS). 

Sjaldan  skilst  að  strákur  og  hnakki  (S). 

Sbr.  happ,  læra,  sitja,  stakkur. 
straumur  Það  verður  mörgum  að  fylgja  straumnum. 
streigja  Ilt  er  að  streigja  ómaklegan. 
strengur  Ójafnir  strengir  tvinnast  aldrei  vel. 

Oft  hafa  stríðir  strengir  hrokkið. 
strokkur  Nú  er  komið  annað  hljóð  í  strokk.  Sbr.  standa. 
stúdent  Það  eru  alt  stúdentar  sem  hárið  hafa. 
stuldur  Ekki  verður  stoð  að  stuldi  nema  stafur  sje  (eða 

band). 
stúlka  Margar  láta  stúlkur  sig  á  gullinu  ginna. 
stund   Lítil  er  h'ðandis  stund  en   löng   matmáls  stund 
(Hkr.  I  209). 

Ein  stund  kann  skemma  alla  æfi. 

Sbr.  bíða. 
styðja  Hægra  er  að  styðja  en  reisa  (A). 
stykki  Leiðasta  stykki  liggur  lengst  á  diski. 
styrkur  Enginn  stelur  í  sig  styrkinum. 
stæltur  sjá  bíta. 

stæra  Stærðu  þig  ekki  stórum  af  strigaþurkunni  (S). 
stöðubein  Þjer  eru  stinn  stöðubeinin. 
stökkva  Stöktu  ekki  svo  hátt  þú  stígir  í  skeggið. 
stöpla  Nú  stöpiar  stórum  yfir. 
suður  Nú  sortnar  í  suðrinu. 
sultur  Sultur  gerir  sætan  mat  (S). 


161 


Oft  er  sultur  í  selbúi  (S). 

Ekki  hentar  sult  að  sjóða  þá  mörgum  skal  bjóða  (S). 

Þar  er  sultur  sem  hann  er  sagður. 

Oft  er  sultur  í  sjálfræði  (S). 
sumar  sjá  vetur. 
sund  Nú  eru  öll  sund  lokin. 
sundmagí  Sár  er  sundmagabólan. 
sundurleítt  Ekki  er  því  saman  að  koma  sem  sundurleit- 

ast  er. 
sundurþykki  Sundurþykki  er  gæfugrand  (S). 
súpa  Eigi  er  sopið  þótt  í  ausuna  sje  komið  (Grett.  130). 

Sætt  er  að  súpa  en  sárt  að  gjalda. 
súr  Sá  kann  ekki   að  segja  af  súru  sem  aldrei  sýpur 

nema  sætt. 
súrna  Það  súrnar  gjarnan  (löngum  GJ)  sem  sætt  kem- 

ur  saman  (K). 
sút  Sárt  er  sút  að  bíða  (K). 
svalur  Alloft  verður  í  hreggi  svalt  (M). 
svángur  Svángur  er  maður  á  hverju  nóni  (K). 

=  Svángur  maður  er  á  máli  hverju. 

Flest  má  svöngum  bjóða  (S). 

Mart  þykir  svöngum  sætt  er  söddum  þykir  óætt  (S). 

Flest  er  svöngum  sætt. 

Flest  vinnur  svángur  maður  til  saðníngs  (S). 

Oft  svelgist  svöngum  á  sætum  bita. 

Ekki  er  kyn  þó  kvarti  svángur  (S). 

Enginn  fer  (gerir)  það  svángur. 

í  sæng  skal  svengd  þola  (S). 

Betri  er  svángur  vís  en  fullur  óvís. 

Seigt  er  svöngum  að  skruma  (Þorl.  Þ.  122). 
svar  Enginn  má  tveimur  senn  svar  veita. 
svara  Hver  hann  blífur  varlega  sá  má  svara  djarflega  (K). 

Allir  svöruðu  eins  og  sá  (S). 
svartur  Svart  á  við  svart. 

11 


162 


Ekki  sjer  skarn  á  svörtu. 

=  Seint  sjer  á  svörtu. 

Betri  er  svartur  svinnlegur  en  bjartur  heimsklegur. 
svefn  Vinna  gerir  væran  svefn  (S). 

Lángir  svefnar  löstum  safna. 

Svefn  er  sjálfs  (sjúks)  geta. 

Svefn  er  barna  matur  (PS). 

Svipull  er  svefn  á  sjó  (S). 

Þúngur  er  synda  svefn  (S). 

Svefn  og  losti  setja  þúnga  kosti. 

Svefn  tefur  sáttargerð. 
svei  Svei  báðum  svo  hvorugur  óvirðist. 

Svei  því  sem  engu  er  nýtt. 
svelgjast  Þeim  svelgist  oft  á  sem  stórum  gleypa. 
svell  Markar  svell  í  miðgóu  (S). 
sverð  Eitt  sverð  dregur  annað  úr  skeiðum  (S). 

Oft  er  í  vondum  skeiðum  vænt  sverð  (S). 

Ótraust  sverð  er  tveggja  manna  hræða. 

Ilt  er  góðu  sverði  í  grjót  höggva. 

Margur  ofrar  mæki  sjer  til  óhapps. 

Ilt  er  að  eiga  sverð  sitt  í  annars  slíðrum  (A). 

Nú  reið  sverð  að  svíra  (Bisk.  II  74). 

Sá  kann  hvast  sverð  hunángi  smyrja. 

Margur  hrósar  sverði  en  ekki  sigri. 

Sárt  er  sverð  í  nýrum. 
sverja  Engum  er  leyft  að  sverja  fyrir  huga  sinn  (S). 

Ekki  er  svo  sannur  svarinn  að  ei  sje  betri  ósvarinn. 

Sá  sem  sver  þykir  lítið  fyrir  að  Ijúga. 
Sverrir  Ekki  á  Sverrir  sök  við  alla. 
svið  Ekki  verður  annað  jafndrjtígt  sem  sviðin. 
sviði  Oft  kemur  sviði  eftir  sáran  kláða. 
svik  Ekki  er  hægt  við  svikum  að  sjá  (S). 

Upp  koma  svik  um  síðir. 


163 


svíkja  Illa  hefir  sás  annan  sýkr  (=  svíkur)  (M). 

Margur  verður  svikinn  í  sæti  en  síður  á  fæti  (S). 
svín  Á  saurnum  verða  svínin  feitust. 

Það  svelgja  svín  sem  í  drafi  dylst. 

Oft  (Sama  GJ)  er  svín  á  soðinu  brent  (K). 

Sjö  sinnum  brennir  svín  sig  á  sama  soði. 

Dreymir  svín  um  draf  og  kerlíngu  um  sinn  krókstaf  (S). 

Sækir  svín  í  sama  tún  (PM). 

Oft  eð  sama  svín  í  akri  (Fms.  VIII  233). 

Ilt  er  að  venja  svín  þaðan  vant  er. 

Sjaldsjeð  er  gull  á  svíni. 

Samt  er  svín  með  silfur  á  grönum  (S). 

Svín  fór  yfir  Rín,  kom  aftur  svín  (S). 

Þvegið  svín  veltir  sjer  í  sama  saur. 

Ilt  er  að  reka  svört  svín  í  myrkri. 

Þegar  eitt  svínið  rýtir,  rýta  þau  öll. 

Sá  kemur  dagur  að  svínið  þarf  síns  hala. 

Ekki  jórtra  svín  þó  jeti. 

Sjer  (Veit)  svín  hvað  sjer  sóma  þykir. 

Sbr.  úlfur. 
svinna  Ekki  er  það  svinna  sem  á  þarf  að  minna. 
svinnur  Sá  er  svinnur  er  sig  kann  (Hrafnk.  10). 

Sjaldan  situr  svinnur  maður  í  dyrum  (K). 

Eftir  koma  ósvinnum  manni  ráð  í  hug  (Vápnf.  17). 

Sbr.  verða. 
svipa  Svipar  hverjum  til  sinna  (S). 
svipur  Oft  verður  svipur  (sveipur)  í  svefni  (Sturl.  I  519). 

Alt  er  svipur  nema  (hjá)  sjón. 

Ekki  er  öllum  svip  eins  að  trúa  (S). 
syfjaður  Ekki  eru  allir  syfjaðir  sem  ilt  kveld  skulu  þola. 
sýkn  Ilt  er  að  pína  sýknan  til  sagna. 
synd  Hverjum  er  sín  synd  sæt. 

Sár  eru  synda  gjöld  (S). 

11* 


164 


Synd  kemur  með  hlátri  en  fer  með  gráti  (S). 

Forn  synd  gerir  nýja  skömm  (Bæríngss.). 
syndga  Öllum  er  ættgengt  að  syndga. 
sýngja  Sýngur  hver  með  sínu  nefi. 
synja  Sá  skal  synja  er  fyrir  sök  verður. 
sýslun  Hver  er  sinni  sýslun  samur. 
systkin  Sátt  (Sótt  GJ)  er  systkina  reiði  (gleði  GJ;  S). 

Oft  er  fimm  álna  munur  systkinanna  (systranna). 
sækja  Þig  má  sækja  með  söðulhesti. 

Sækist  flest  um  síðir  (S). 
sæla  Vandsjen  er  hverjum  annars  sæla  (S)- 

Margföld  er  sitjandi  sæla. 
sœll  Sá  er  sæll  er  sínu  ann. 

Sæll  er  sá  sem  sínu  unir. 

Enginn  er  sæll  fyrir  sitt  endadægur. 

Sæll  er  hver  sig  góðan  geymir  (S). 

Seint  koma  sælir  og  koma  þó  (S). 

=  Seint  fara  (koma)  sæHr. 

Engi  veit  hvar  sæls  manns  efni  situr  (S). 

Jeg  var  sæll  áður  en  jeg  sá  þig. 

Sæll  er  sjódauður  en  vesali  vatnsdauður  (S). 

Sæll  er  sá  holt  hús  hittir  (S). 

Sælla  er  að  veita  en  vola  (S). 

Sbr.  sterkur. 
sæmd  Drep  ei  hendinni  móti  sæmdinni. 
sæti  Hættulegt  er  í  Ijúfu  sæti  að  lifa. 
sætt  Engi  ræður  sættum  sjálfur  (Sól.). 
sætur  Sætt  er  sjaldætið  (S). 

Sætt  er  alt  sem  sjálfum  h'kar  (S). 

Mart  er  sætt  í  dag  sem  súrt  er  á  morgun. 
söðulhestur  sjá  sækja. 
sögn  Á  sögnum  verður  síst  skortur. 

Nú  saltast  sagnirnar. 
sögubiti  Sætur  er  sögubitinn. 


165 


sök  Sök  bítur  sekan  (S). 

Bera  skal  sök  til  sátta  og  bóta. 

Betra  er  að  játa  sannri  sök  en  neita. 

Margur  gerir  mislita  sökina. 

Oft  ýfist  sök  til  ógagns. 

í  salti  liggur  sök  ef  sækjendur  duga  (Norg.  lov.  I  24). 

Ljett  fellur  login  sök  (S). 

=  Lítt  bítur  login  sök. 

Login  sök  er  Ijettbær  (S). 

=  Sjaldan  bítur  login  sök. 

Brixla  engum  um  bætta  sök. 

Óvænt  er  að  snúa  sök  á  óvalda  (PS). 

Sbr.  gjald. 
söl  Ekki  er  sjúkum  söl  að  bjóða  (S). 

T 

tá  Dugir  meðan  á  tánum  tollir  (S). 

Þú  nær  ekki  þángað  tánum  sem  hann  hefur  hælana. 
tafl  Brögð  eru  í  tafli. 

Fiplar  hönd  á  feigu  tafli. 

Hjá  honum  er  taflið  og  teníngurinn. 

Mjer  er  annað  tíðara  en  um  tafl  að  ræða. 

Treyst  ei  tafli  hálfunnu. 
tagl  Sá  hefur  ráð  sem  tagli  (reipi)  heldur. 

Hann  hefur  bæði  töglin  og  hagldirnar. 
táið  Það  finst  í  laup  sem  illa  er  táið  (S). 
taka  Það  er  ekki  að  taka  sem  ekki  er  til  (S). 

=  Ekki  er  að  taka  af  sem  ei  er  til. 

Eigi  þarf  til  að  taka  nema  þurfi  (K). 

Til  þess  tekur  hver  sem  hann  á  að  sjer  (S). 

Tekst  þar  ei  í  torfureit  á  (S). 

Mörgum  tekst  ver  en  vill  (Hrafnk.  15). 

Ekki  tekst  öllum  eins. 


166 


Hægt  er  að  taka  við  þá  að  er  rjett. 

Vandsjeð  er  hvað  við  tekur  ef  vissu  sleppir  (S). 

Þá  tók  ekki  betra  við. 

Tekst  þá  tveir  vilja. 

Engi  tekur  af  sjálfum  sjer  (S). 

Undan  er  tekið  einart  (K). 

Alt  tekst  ef  að  er  verið. 
tala  Hægt  er  að  tala  þá  enginn  talar  á  móti. 

Alart  er  talað  og  misjafnt  satt. 

Svo  talar  hver  sem  honum  er  tamast. 

Margur  talar  litla  stund  og  iðrast  eftir  lengi  (S). 

Þ>ar  tjáir  ekki  að  tala  sem  enginn  heyrir. 

Ekki  er  undir  hvað  um  er  talað  (Gísl.  Súrs.  17). 

Hægra  er  um  að  tala  en  í  að  komast. 
tálkn  Hún  gefur  ekki  tvö  tálknin  með  einu  höfðinu. 
tamur  Það  verður  tamast  sem  í  æskunni  nemur  (Grett. 

174). 
tefla  Hægt  er  að  tefla  þá  vel  fellur. 

Teflir  hver  um  tvo  kosti  að  tapa  eða  vinna. 
Teitur  Títtnefndur  er  Teitur  bóndi. 
telja  Það  má  telja  sem  til  ber. 

Það  tel  eg  mjer  sem  eg  tek  við. 
teníngur  Hann  lýgur  á  annan  tenínginn  en  stelur  á  annan. 

Ýmist  er  uppi  á  teníngnum. 

Sbr.  leika,  tafl. 
tíð  Ailar  eru  tíðir  trúar. 

Tvennar  eru  tíðirnar  (S). 

Ekki  eru  allar  tíðir  fyrir  eina. 

Honum  eru  allar  tíðir  jafntamar. 

Misjafnt  er  tíðin  traust. 
tíður  Það  er  hverjum  títt  sem  hann  temur  (PS). 
tík  í  tönnum  er  tík  römmust. 

Líka  bítur  sú  tíkin  sem  undir  liggur  (S). 

Ein  er  tíkin  og  kann  ei  að  gelta. 


J67 


Tíkur  tvær  um  eitt  bein  og  píkur  tvær  um  einn  svein 
verða  sjaldan  samlyndar  í  þeirri  grein  (S). 
tími  Ýmsum  skiftir  tímunum  (S). 
tin  Elta  má  tinið  til  þess  það  brotnar. 
tíska  Þú  tollir  í  tískunni  að  iiafa  grasið  í  skónum. 
tjalda  Tjalda  verður  til  einnar  nætur. 

Því  er  að  tjalda  sem  til  er. 
tjara  Engi  tekur  sá  í  tjöruna  er  eigi  loði  við. 
tjörn  Engi  tekur  sá  í  tjornina  að  eigi  verði   votur  af 

(Bisk.  I  578). 
tó  Mjer  er  ei  svo  títt  um  tóið  eg  tæti  á  næturnar. 
tóa  Aidrei  (Seint)  verður  tóa  tryggð  (þó  tekin  sje  úr 
henni  róa  GJ;  S). 

Ekki  verður  um  tóu  tælt  (S). 

Þú  biður  tóu  að  taka  fjárgeymslu. 
tóbak  sjá  mettur. 

Tófa  Til  er  eg,  kvað  hún  Tófa  á  GiU. 
tog  Lengi  má  teygja  tog  til  garns. 
toga  Eg  á  ekki  að  venjast  því  að  af  mjer  sje  togað. 
tól  Hver  er  sínum  tó.um  tamur. 

Hentug  tól  gera  mann  hagan. 
toUa  Það  tollir  við  hann  sem  hann  tæptir  á. 
tollur  Þar  fylgir  tollur  meti. 
toti  Hver  vill  sínum  tota  fram  ota. 
traf  sjá  falda. 

trana  Gamlar  trönur  er  ei  gott  að  fánga. 
traust  Traust  lætur  tíðum  laust. 
tregi  Svo  linna  tregar  sem  tíðir. 
treiníngur  Betri  er  treiníngur  en  traðgjöf  (stór  forsneið- 

íngur)  (S). 
treysta  Fátt  er  það  að  fulltreysta  má  (K). 
trje  Það  trje  er  betra  sem  bognar  en   hitt  sem  brestur. 

Falls  er  von  af  (at)  fornu  trje  (ísl.s.  II  415,  M  og  o.). 

Betra  er  að  veifa  röngu  trje  en'öngu.        '^.  v^SL  * 


f 


^l'í/'ijái 


Frá  tagli  skal  trje  telgja  en  rótum  rífa. 

Nú  ætlar  að  verða  (er  orðið)  minna  trje  úr  meira. 

Eigi  fellur  trje  við  hið  fyrsta  högg  (Nj.  544  og  o.). 

Enginn  stíngi  fíngri  í  uppklofið  trje. 

Af  beisku  trje  rennur  beiskur  ávöxtur  (Flóv.  169). 

Sæt  epli  falla  af  sætu  trje  (Sig.  þögl.). 

Bágt  er  að  rjetta  það  trje  sem  bogið  er  vaxið. 

Brák  er  að  bera  trje  til  skógar.  . 

Sjer  tálgar  trje  h'kt. 

Hann  hrekst  eins  og  trje  fyrir  straumi. 

Svo  bregðast  krosstrje  sem  önnur  trje. 
trú  Betri  er  trú  en  tent  járn. 
trúa  Öllum  trúa  ekki  er  gott  en  engum  hálfu  verra  (A). 

Ekki  er  öllum  (konum,  vinum)  eins  að  trúa  (S). 

Margur  mundi  trúa  ef  lyginn  stæði  hjá. 

Hann  trúir  honum  eins  og  nýju  neti. 

Sjer  trúir  hver  best. 

Sbr.  fláráður,  vjela. 
trúgjarn  Hægt  er  að  tæla  trúgjarnan  (S). 

=  Oft  verður  sá  tældur  er  trúgjarn  er. 
tryggð  Ilt  er  táli  í  tryggð  að  smeygja  (A). 

Margur  er  trauður  til  tryggða. 

Nú  tekur  tryggð  að  kvölda. 

Þeir  hafa  verr  er  tryggðum  slitu  (M). 
tröU  Ekki  mart  er  verra  en  tröll  (M). 

Ekki  gánga  tröll  á  griðin. 

Tröll  eru  í  tryggðum  best. 

Enn  mun  tröll  verða  jafnslægt  flagði  (Griplur  V  40). 

Hvert  tröllið  tryllir  annað. 

Sbr.  Ekki  tryllir  eitt  tröllið  annað. 

Það  er  tröllagángur  þegar  hvert  tröllið  tryllir  annað. 

Ilt  er  það  að  tröll  skuli  manna  njóta  (K). 

Hann  horfir  eins  o^  tröll  á  himnaríki. 


169 


Tröll  toga  túngu  úr  höfði  (Reykd.  78). 

Tröll  vísa  hrossum  að  haga  (K). 

Trautt  mun  jeg  trúa  þjer  tröll,  kvað  Höskollur  (SturL 
I  438). 
tuðra  Tóm  er  nú  tuðran  þín,  Lúsa-Loftur. 
tugga  Ólystug  er  annars  tugga. 
túlkur  Á  tali  skal  túlk  merkja. 
túnga  Það  er  túngunni  tamast  sem  hjartanu  er  kærast  (S)- 

Betri  er  klók  túnga  en  kembt  hár. 

Enginn  skyldi  hafa  (Margur  hefur)  tvær  túngur  í  einu 
höfði. 

Gott  er  að  hafa  túngur  tvær  og  tala  sitt  með  hvorri. 

Bregð  þú  túngunni  sitt  sinn  í  hvorn  (Þ.  stáng.  50). 

Oftast  er  túngutrúr  tíðindafár  (S). 

Túnga  er  höfuðs  bani  (Hávam.). 

Ekki  er  túngan  bein  en  oft  brýtur  hún  stein. 

III  er  spillandi  túnga. 

III  túnga  orkar  meiru  en  öflug  hönd. 

Illrar  túngu  sár  er  óhægt  að  græða. 

Vond  túnga  er  verst  komin  í  hvoftinum. 

Hvað  túngan  meiðir  er  torvelt  að  lækna. 

Vegur  túnga  þó  vopn  brestí  (S). 

Skamt  nær  túngan. 

Þú  teygir  ei  lengra  túngu  mína  en  eg  vil  láta  hana. 

Ilt  er  að  eiga  túngu  í  annars  höfði. 

Hann  hefur  hvekkstúngu. 

Sá  er  ekki  túnguspar  sem  kirnir  um  kálfsróuna  (S). 

Þar  er  ekki  von  á  góðu  sem  tvær  túngur  eru  í  einu 
höfði  (S). 

Túngan  leikur  við  tanna  sár  (M). 

Sbr.  hugur, 
túngl  Hafðu  heldur  vinskap  við  túngl  en  aðrar  stjörnur. 
tveir  Betur  mega  tveir  en  einn  (S). 


170 


tvennur  Tvent  kann  til  að  bera. 

Margur  hefur  tvent  í  takinu. 
tvíbytna  Alt  verður  til  að  tína  í  tvíbytnu  jukkið. 

Nii  gengur  tvíbytna  að  grunni. 
tvímæli  Alt  (Flest)  orkar  tvímælis  þá  er  gjört  er  (Nj. 
460  og  o.). 

Jafnan  orkar  tvímælis  þótt  hefnt  sje  (Nj.  190). 

Nú  má  taka  af  tvímælin  ef  duga  skal. 
tvöfaldur  Hann  er  tvöfaldur  í  roðinu. 
tyrrinn  Trautt  á  tyrrinn  trúan  þjón  (S). 
tönn  Oft  hljóta  góðar  tennur  ilt  að  tyggja. 

Hann  kemur  ei  við  tönn  nje  jaxl. 

Honum  verður  alt  úr  tönnum  að  toga. 

Engi  tyggur  tannlaus  (S). 

Ilt  er  að  bíta  tönnum  í  sjálfs  kjaft  (PS). 

Sbr.  túnga. 
tötur  Hlífir  hángandi  tötur. 

u 

ufsi  Sjaldan  er  ufsi  í  asfiski  (ördeyðu). 

ugla  Ein  situr  ugla  á  kvisti. 

úlfur  Von  er  að  úlfur  fæðist  af  ylgju. 

Ilt  er  kyn  í  úlfi  hverjum. 

Úlfur  er  sá  með  tílfum  venst. 

Þar  er  mjer  úlfs  von  er  jeg  eyrun  sá  (Fáfn.). 

Það  ýlfrar  alt  sem  af  úlfi  er  komið  (S). 

Auðþektur  er  lílfur  í  röð. 

Ekki  tjáir  líITs  hár  að  gylla. 

Fángs  er  von  að  (af)  frekum  úlfi  (Eyrb.  90  og  o.). 

Úlfs  er  helst  að  illu  getið. 

Oft  ræður  vargur  með  úlfi. 

Oft  etur  lílfur  (tóa)  talda  sauði. 

=  Tekur  tílfur  af  töldum  sauðum  (S). 


171 


Úlfur  er  svína  sættir  (S). 

Sjaldan  liggjandi  úlfur  lær  of  getr  (Hávam.). 

Sjaldan    kemur   liggjandi   úlfi   lamb   (vargi   matur)   í 
munn  (S). 

Enginn  úlfur  etur  upp  annan. 

Svengd  kennir  vargi  að  sækja  bráð  (S). 

Sjálfir  ýfast  úlfar  ef  eiga  sjer  ei  kálfa  (bráð). 

Úlfar  eta  (reka)  annars  erindi  (Laxd.  81,  K). 

Sjaldan  rekur  einn  úlfur  vel  annars  erindi  (S). 

Það  kemur  ei  alt  óskatt  af  úlfs  munni  sem  í  kemur  (S). 

Engi  af  úlfi  bitinn  er  að  vargi  orðinn. 

Þjer  hafið  lengi  úlfs  munni  af  etist  (ísl.s.  II  165). 

Úlfur  breytir  hárum  en  ei  háttum  (S). 

Úlfur  er  í  úngum  syni. 

Þú  hefur  þar  tílf  að  fæða  er  hann  er  (Bisk.  I  655). 

Margur  hylur  úlfinn  undir  sauðargærunni. 

Skalat  úlf  ala  úngan  lengi  (Sig.  sk.). 

Sbr.  gíll. 
ull  Alt  er  ullu  blautara.  Sbr.  geitarhús. 
uUsjóður  Ekki  verður  ullsjóður  að  silki   þó  gull   hann 

geymi  (S). 
umkeypi  Það  eru  ill  umkeypi  að  taka  högg  fyrir  hörð 

orð  (S). 
una  Allur  er  þar  sem  unir. 

Best  er  að  una  við  orðinn  hag. 

Sæll  er  hinn  er  unir  sínu  (Refr  skáld). 

=  Sæll  er  sá  sem  sínu  ann. 

Sbr.  allur. 
úngur  Upp  að  eins  er  úngum  vegar  (M). 

Allir  hafa  úngir  verið. 

Flest  er  úngum  ónumið  (S;  Fátt  .  .  al-  GJ). 

Úngt  á  við  tíngan. 

AHítið  er  úngs  manns  gaman  (M). 

Dátt  er  tíngra  yndi. 


172 


(Hvað)  úngur  nemur  gamall  fremur  (S). 

Lengi  man  það  er  úngur  getur  (ísl.s.  II  248). 

Arta  má  úngan  í  tíma. 

Bráðger  verða  úngmenni  (Fms.  VI  195). 

Óstöðugt  (Úngt  GJ)  er  úngra  ráð  (S). 

Úngur  má  en  gamall  skal  (A). 

Eigi  er  allur  í  senn  úngur  og  gamall  (Norg.  lov.). 

Sbr.  gamall. 
unna   Ann   hver  sínu,  sagði   karK  hann   kysti   fjalhögg 
(saum-)  sitt. 

Fátt  er  það  sem  enginn  ann. 

Sbr.  auga. 
uppeldi  Sjaldan  er  gott  uppeldi  oflaunað  nema  illu  sje  (S). 
upphaf  Sjaldan  er  upphaf  endíngu  líkt  (S). 
Urður  Urðar  orði  kveður  engi  maður  (Fjölsv.mál). 
útigángur  Aldrei  er  svo  góður  útigángur,  að  ei  sje  inni 

betra  (S). 
útlendur  sjá  orð. 

útlenskur  Brigð  eru  útlenskra  orð  (K). 
útsker  Útsker  verða  af  bárum  þvegin  (M). 
útundan  Sá  verður  útundan  sem  fjærst  situr  fati  (S). 
uxi  Enginn  uxi  er  með  okinu  borinn., 

Einatt  hvílist  uxi  þá  öðrum  er  ekið. 

Uxa  skal  með  arði  reyna. 

Vel  gerði  guð,  hann  gaf  ei  ægum  uxa  horn. 

Hann  gaf  kálf  og  keypti  við  uxa. 

Feitur  uxi  hefur  fulla  sök. 

Fyrr  á  gömlum  uxanum  að  bæsa  en  kálfinum  (Fms. 
VI  28). 

Uxinn  fór  í  England,  kom  aftur  naut. 

Sbr.  guð,  kálfur. 


173 


V 

vá  Ærið  þykir  viðkvæm  vá  (M). 

Þá  er  öðrum  vá  fyrir  dyrum   er  öðrum  er  inn  um 
komið  (Grett.  82). 
vað  Hann  hefur  vaðið  fyrir  neðan  sig. 

Sá  kennir  öðrum  vaðið  sem  undan  ríður. 
vaða  Hann  veður  í  öllu  sem  mús  í  skolum. 
vafagepiU  Vafagepillinn  verður  að  manni  (S). 
vagga  Vel  gengur  vaggan. 

vagn  Gott  (Best)  heilum  vagni  heim  að  aka  (Egilss.  1 19 
og  0.). 

Ilt  er  að  fá  vagn  þar  allir  aka. 
vaka  Sá  verður  að  vaka  sem  öðrum  á  að  halda  vak- 

andi  (S). 
vakna  Seint  vaknar  sá  sem  aldrei  vaknar. 

Hver  vaknar  til  sinna  leifa  (S). 
vakur  Ekki  er  vakurt  nema  vel  sje  riðið  (S). 

Ekki  er  vakurt,  sagði  hann  Vati  (S;  þó  riðið  sje  GJ). 
vald  Oft  verður  strítt  vald  endamjótt  (S). 

Ætíð  vill  valdið  sinn  vilja  hafa. 
valda  Miklu  veldur  sá  upphafinu  veldur  (A). 

Sjaldan  veldur  einn  þegar  tveir  deila. 

Einn  veldur,  annar  geldur. 

Veldur  hver  á  heldur  (S). 
vamm  Fár  er  vamma  vanur  (var)  (Hugsv.m.  og  o.). 

Ekki  er  vammi  að  verma. 

Sbr.  annar. 
van  Van  og  of  fær  sjaldan  lof  (A). 
vanda  Ekki  verður  til  als  vandað. 

Það  skal  vanda  sem  lengi  á  að  standa. 
vandfarinn  Vandfarið  er  milli  skers  og  báru. 
vandhittur  Vandhitt  er  skjól  í  vandræðum  (S). 
vandi  Það  er  h'tili  vandi  að  leysa  poka  úr  bandi  (S). 


174 


vandræði  Af  verður  að  ráða  nokkuð  úr  hverju  vandræðt 
(Ljósv.  160). 

=  Úr  hverjum  vandræðum  verður  nokkuð  að  ráða  (S), 

Sbr.  vandhittur. 
vandur  Eitthvað  verður  (Vant  er)  úr  vöndu  að  ráða  (S), 
vani  Vaninn  gefur  listina  (K). 

Mikið  kennir  vaninn  (S). 

Þá  er  verst  ef  vananum  bregður. 

Vont  er  vana  að  kasta  (S). 

Láttu  ekki  vanann  villa  þig  (A). 

Fyrir  sannindum  á  vaninn  að  víkja  (A). 

Innifastur  er  illur  vani  (S). 

Oft  aflagar  iilur  vani  góða  náttúru  (S). 

Illur  vani  er  því  rengri  sem  hann  er  lengri. 
vansi  Oft  verður  ofsað  til  vansa  (S). 
vant  Sjaldan  er  einskis  vant  (S). 
vanta  Hvað  vantar  þann  er  alt  hefur. 

Það  vantar  ekki  nema  nítján  merkur  upp  á  fjórðúnginn, 

Það  vantar  sem  við  á  að  jeta. 
var  Sjaldan  verður  víti  vörum  (Hávam.). 

Einn  er  var  og  vöknar  þó  í  pollum. 

Oft  verður  var  um  sig  veiddur. 
vara   1   Veldrat  (Ekki  veldur)  sá  er  varar  (varir)  (Nj. 
171  og  0.). 

Sjaldan  varast  ef  votur  er  (Part.  33). 

Það  verður  mörgum  hann  varast  helst. 

Þar  er  mart  að  varast  sem  mart  er  um  (S). 

Ei  má  ilt  (er  stundum  slept)  varast  nema  viti  (Hirð- 
skrá). 
vara  2   Margan  hendir  það  er  minst  varir  (Orkn.  83 

og    0.). 

Verður  það  er  varir  og  svo  hitt  er  eigi  varir  (Grett. 

26). 
Mart  gengur  ver  en  varir  (Hávam.). 


175 


vara  3  Hver  fær  sína  vöru  selda. 
varamaður  Verður  á  fyrir  varamönnunum  líka. 
várar  Armur  er  vára  vargur  (Sigurdríf.). 
vargur  Ekki  eru  vargar  vinsælir. 

Ekki  (Engu  GJ)  vægir  vargurinn  (S). 

Víða  kemur  vargi  bráð  (S). 

Sjaldan  velur  vargur  sjer  það  versta. 

Hann  er  vargur  undir  sauð  (Flat.  I  324). 

Vargur  sætir  þeim  sauð  sem  úr  kvíum  villist  (K). 

Vargur  bítur  ei  þar  borinn  er. 

Oft  er  vargs  höfuð  á  vormorni. 

Sbr.  úlfur,  várar. 
vari  Tak  þjer  vara  fyrir  teygjubitum  og  tálgresi. 

Allur  er  varinn  góður. 

Ekki  er  iengi  varinn  sagður. 
varníngur  Allur  er  nýr  varníngurinn  góður. 

Hver  varníngur  lofar  sig  sjálfur. 

Góðan  varníng  vantar  sjaldan  kaupanda  (S). 

Nýr  varníngur  er  drussum  dýr. 

Þeim  er  nýtt  um  varnínginn  sem  sjaldan  fá  hann. 

Sbr.  vita. 
varygð  Alt  skal  með  varygð  vinna. 
vaskur  Hver  er  vaskur  er  sig  ver  (Nj.  445;  við  hvern 
sem  hann  á  GJ). 

Oft  má  vaskur  víkja  þá  vondur  skal  ríkja  (A). 
vatn  Æ  vill  vatn  til  strandar  (S). 

=  Öll  vötn  renna  til  sjávar  (S). 

Altíð  rennur  vatn  sem  verið  hefur. 

Hvert  vatn  fellur  til  sinna  æða. 

Djúp  vötn  gjálpa  minst. 

=  Djtíp  vötn  falla  fram  með  minstum  gný. 

í  lygnu  vatni  er  oft  lángt  til  botns. 

í  dimmu  vatni  eru  verstu  ormar. 

Þú  vísar  mjer  vatnið  en  ætlar  mjer  eldinn. 


176 


Vinst  að  bera  vatn  á  stöngum  (S). 

Vesall  er  vatnsdauði  (S). 
vaxa  Vex  hver  við  vel  kveðin  orð. 
veður  Á  skamri  stund  (Skjótt)  skipast  veður  í  lofti  (S). 

Vandsjeð  er  veður  að  morni. 

Brigðult  er  veður  þó  blítt  sýnist. 

Saman  liggja  veður  og  óveður. 

Það  mætist  oft  kalt  veður  og  kollhetta  (S). 

Byljum  fer  batnandi  veður. 
vefa  Svo  skal  vefa  sem  vefnum  gegnir. 
vefur  Þrár  er  þriðjudagsvefur. 
vega  Ekki  verður  alt  vegið  í  skálum. 
vegamót  Víða  liggja  vegamót. 

Víð  eru  vegamót,  sæll  er  sá  er  vel  gerir. 
vegandi  Sjaldan  brestur  veganda  vopn. 
veggur  Nálægur  veggur  hitnar  þá  er  hinn  næsti  brenn- 
ur  (Bisk.  I  744). 

Hver  veggur  vinnur  upp  sína  mold  (S). 
vegsemd  Vandi  fylgir  vegsemd  hverri. 
vegur  Lagður  vegur  segir  leiðina. 

Lagður  vegur  er  Ijettfarnastur  (S). 

Trúr  er  tregalaus  vegur. 

Þeir  segja  til  vegarins  er  næstir  búa. 

Stuttur  er  vegurinn  góður  að  fara. 

Flest  verður  ókunnugum  að  vegi. 

Á  hrísi  og  háu  grasi  er  augna  vegur  en  ekki  fóta. 
veiði  Það  var  sýnd  veiðin  en  ekki  gefin. 

Nú  ber  vel  í  veiði. 

Veita  skal  þeim  er  veldi  hafa  (S). 

Fleiri  eru  góðir  veiðidagar  en  veðurdagar  (S). 
veikur  Veikt  og  sterkt  á  valla  saman. 
veisla  Sú  er  veislan  best  að  hver  hafi  sinn  vilja  (PS). 
veisubragð  Höfum  nú  veisubragð  (Ljósv.  212). 
veita  Fyrr  er  veitt  en  alt  sje  veitt. 


177 


Nú  er  fleira  veitt  en  beitt. 

Nú  er  flest  að  vilja  veitt. 

Það  er  sjaldan  vel  veitt  sem  lengi  er  matreitt  (S). 

Illa  veitist  það  með  óvilja  er  gert  (S). 

Ekki  veitir  af  þó  alt  sje  við  haft  (þó  vel  sje  roíað). 
vel  Alt  er  vel  sem  vel  skipast  (S).  Sbr.  fara. 
velgjörð  Ekkert  fyrnist  fljótar  en  velgjörðir. 
velta  Þángað  veltur  hvað  sem  vera  vill  (Draumaj.s.). 

=  Veltur  þángað  sem  vera  vill  um  flesta  hluti  (ísl.s. 
II  201). 
venja  Því  er  að  venjast  sem  vera  skal. 
ver  Allir  látast  ókvæntir  (eru  ógiftir)  í  verinu  (S). 
vera  1  Ekki  er  alt  sem  sýnist. 

Alt  verður  einhvern  veginn  að  vera. 

Er  á  meðan  er. 

Svo  er  hvað  sem  reynist  (sem  virt  er). 

Svo  er  margur  sem  heitir. 

Verið  er  nú  meðan  vært  er  (Eyrb.  102). 

Nú  er  það  af  sem  áður  var  (S). 

Það  sem  verður  að  vera,  viljugur  skal  hver  bera. 

Margur  veit  hvað  hann  er  en  ekki  hvað  hann  verður. 

Svo  er  hver  sem  hann  vill  (S). 

Betra  er  að  vera  góður  en  þykjast. 

Að  er  nokkuð  þó  vel  fari. 

Betra  er  að  eitt  sje  að  en  alt. 

Vertu  að,  þá  vinst  þjer  um  síðir. 

Til  er  það,  tala  má  það. 

Það  sem  ekki  er  til  verður  ekki  veitt. 
vera  2  Hver  vottar  sína  veru. 
verða  Einu  sinni  verður  alt  fyrst. 

Ætíð  dregur  nokkuð  til  þess  er  verða  vill  (S). 

Verður  hvert  að  vera  skal. 

Verður  það  er  varir  og  ekki  varir. 

Verður  þrátt  það  varir  síst. 

12 


178 


Veitkat  víst  hvat  verða  kann  (M). 

Verður  hver  það  verða  skal  (S). 

Það  sem  verður  að  vera  viljugur  skal  hver  bera. 

Mart  verður  annan  veg  en  maðurinn  ætlar  (Jómsv. 
1875  s.  76). 

Svo  verður  á  svinnum  sem  ósvinnum. 

Sbr.  vara,  vera. 
verður  Það  hefur  hver  er  verður  er  loks  (M). 
verja  Hann  á  í  vök  að  verjast. 

Ekki  þarf  að  verjast  ef  enginn  sækir  á. 

Þann  er  hægt  að  verja  sem  enginn  vill  berja  (S). 

Nýsir  fjarri  en  ver  sjaldan  (Heiðarv.  58). 

Sbr.  vaskur. 
verk  Verkið  lofar  meistarann. 

Verkin  sýna  merkin. 

Sinna  verka  nýtur  hver  (S). 

Sjerhver  þekkist  af  sínum  verkum  (S). 

Hvert  verk  lofar  sig  sjálft  (S). 

Fyrra  verkið  vinnur  hið  seinna  (S). 

Auðvelt  þykir  verk  í  annars  hendi  (S). 

Ekki  er  sama  verkið  eins  virt  fyrir  öllum  (S). 

Kalt  verk  karlmannlegt. 

Skjótt  er  skitið  verk. 

Skitin  hönd  gerir  skitin  verk. 

Bata  má  verk  þó  ei  bætt  verði. 

Af  góðum  huga  koma  góð  verk. 

Hálfnað  er  verk  þá  hafið  er. 

Hvílast  býður  unnið  verk  (S). 
verkalaun  Eftir  vinnunni  fara  verkalaunin  (S). 
verkamaður  Verður  er  verkamaðurinn  launanna. 
verkur  Ekki  batnar  Birni  enn  banakríngluverkurinn  (S). 
verkþjófur  Ilt  er  verkþjófur  að  vera. 
vermir  Það  er  skammgóður  vermir  að  pissa  í  skó  sinn. 
veröld  Margan  hefur  veröldin  vilt. 


179 


Veröldin  er  viljadrjúg. 

Ekki  leikur  veröldin  eins  við  alla. 

Völt  er  veraldar  blíðan  (A). 

Valt  er  veraldar  hjólið. 
vesall  Oft  verður  vesali  að  manni  (S). 

Einu  gildir  hvar  vesall  vafrar. 

Fátt  þykir  vesælum  vel  gefið. 

Venst'vesall  vosi  (sbr.  aumur). 

Fiest  (Lítið)  er  vesals  vandræði. 

Sjaldan  á  vesall  völ  á  nægtum. 

Flest  (Lítið)  dregur  vesælan. 

— •-  Vesælan  dregur  fisið  flest. 

LítiU  er  vesæls  manns  fiskur. 

Vesæll  er  vesælum  verstur. 

Fátt  er  svo  vesælt  að  ekki  sjái  sjer  vesalla  (S|. 

=  Sjer  hvað  sjer  vesalla. 

Sjer  stríðir  vesæll  maður  þó  mat  hafni  (sbr.  St.  Hom. 
164). 

Sbr.  æfi. 
vetlíngur  Lin  (Stirð)  eru  vetlínga  tökin. 
vetrarlíf  Vandstilt  eru  vetrarlífin. 
vetrarþoka  Trúðu  aldrei  vetrarþoku. 
vetrúngur  Sjálfir  eiga  vetrúngar  verk  sitt. 
vetur  Að  því  spyr  veturinn  hvað  sumarið  aflar  (S). 

Snemma  gýtur  góður  vetur  kálfi  (S). 
viðleitni  Viðleitnin  er  engum  bönnuð  (S). 
viðmót  Á  viðmóti  má  merkja  manninn. 
viðsjálsgripur  Margur  er  viðsjálsgripurinn. 
viður  Gott  kemur  aldin  af  góðum  viði  (Parc.  14). 

í  vindi  skal  við  höggva  (Hávam.).- 

Við  skal  þjökkva  með  hrísi  (Sigvatr). 
viðurmæli  Viðurmælis  er  hver  maður  verður. 
víf  sjá  kona. 
vikíngur  Ekki  fara  víkíngar  að  lögum. 

12*~ 


80 


vikumaður  Vikumaðurinn  (-strákurinn)  er  bestur. 
vilja  Það  er  annað  að  vilja,  annað  að  kunna. 

Gjörla  má  sá  vel  vill. 
vilji  Vex  vilji  ef  vel  gengur  (K). 

Sigursæll  er  góður  vilji  (Bisk.  I  746). 

Viljinn  dregur  hálft  hlass. 

Ekki  er  viljinn  einhh'tur. 

Taka  skal  viljann  fyrir  verkið. 

Viljann  er  að  virða  þó  vanti  máttinn  (S). 

Eiginn  vilji  brennur  í  helju. 

Oft  vantar  þann  viljann  sem  efnin  hefur  nóg  (S). 
viljugur  Viljugan  er  hvern  best  að  kaupa. 
viUa  Enginn  er  svo  ramvihur  að  ei  rati  í  munninn. 

Márgur  villist  þó  vís  þykist. 
viUur  sjá  geta. 
vín  Hvert  vín  hefur  sinn  smekk. 

Vín  skal  til  vinar  drekka. 

Arta  má  vínber  ef  vaxa  skulu. 

Sbr.  reiði. 
vinátta  Illa  eldist  sviplyndra  vinátta  (S). 

Ilt  er  að  binda  vináttu  við  illa  ræmdan  (S). 

Sum  vinátta  er  svikum  næst  (S). 

Úti  er  vinskapurinn  þá  ölið  er  af  könnunni. 

Fyrnist  vinskapur  sem  fundir  (Fms.  11  162). 

Keypt  vinátta  kólnar  giarna  (Guðbr.  Brjb.  103), 
vindur  Vindur  er  tornæmastur  (S). 

Vindur  er  veðra  galli. 

Sbr.  viður. 
vinfengi  Vinfengin  eru  (rj.  verða)  misjöfn  (M). 
vinna  1  Vinna  verður  hver  það  ætlað  er. 

Vinnur  hver  það  vanur  er. 

Ekki  vinst  alt  með  orku  er  þó  vinst  með  lagi  (S). 

Oft  vinnur  sá  sem  undan  lætur. 

Enginn  vinnur  nema  vogi  (A). 

Volaður  verður  sá  ei  vinna  má. 


181 


vinna  2  Vinna  er  lasta  vörn  (S). 

Vinna  verður  keypt  en  dyggðin  aldrei  (A). 

Sbr.  dyggð. 
vinníngur  Jafn  er  vinníngurinn  þá  upp  er  staðið. 
vinnukona  Vinnukona  er  vinnukonu  verri. 
vinskapur  sjá  vinátta. 
vinur  Vinur  er  sá  vörnuð  býður  (Sigvatr). 

Vinur  er  sá  annars  er  ils  varnar  (Grett.  23). 

Era  sá  vinur  er  vilt  eitt  segir  (Hávam.). 

Allir  eru  vinir  (Ekki  vantar  vini  GJ)  meðan  vel  geng- 
ur  (S). 

Það  er  vinur  sem  vel  í  vanda  (raun)  reynist  (S). 

Vinur  er  sá  er  til  vamma  segir  (S). 

Að  hafa  vin  er  annars  að  vera. 

Hver  er  sinn  vildasti  vinur. 

Hver  velur  sjer  vini  eftir  viti. 

Sá  er  vinur  sem  veita  kann. 

í  þörf  skal  vin  reyna  (S). 

Skal  vinar  í  þörf  neyta  (Heiðarv.  71  og  o.). 

Segjanda  er  alt  sínum  vin  (Egilss.  182). 

Enginn  skyldi  góðan  vin  ofmjög  þreyta. 

Fágætur  er  góður  vinur  (G). 

Vini  skal  varlega  reyna. 

Oft  er  snauður  vinur  auðgum  betri  (S). 

Bágt  (Vant)  er  að  vera  (Þögull  skyldi)  beggja  vin  og 
báðum  trúr  (S). 

Ekki  eru  alt  vinir  sem  í  eyrun  hlæja. 

Völt  er  vina  stoðin. 

Betri  er  vinur  í  nánd  en  bróðir  í  fjarlægð. 

Lángt  þykir  þeim  sem  vinar  væntir  (A). 

Hver  á  sjer  vin  með  óvinum  (Hkr.  II  128  og  o.). 

Vörm  er  vina  senna  (Saml.  til  no.  folks  hist.  V). 

Segðu  mjer  vininn  þinn,  þá  veit  jeg  vitið  þitt  (K). 

Vandfenginn  er  vinur  í  nauð  (S). 


182 


Illa  hefur  sá  ótrúan  vin  hefur  (Svarfd.  81). 

Votur  er  vinakossinn. 

Vín  skal  til  vinar  drekka  (Sturl.  II  326). 

Vinar  gjöf  skal  virða  og  vel  hirða  (A). 

Vildust  er  vina  gjöf. 

Flest  vellur  í  vinakatlinum. 

Ekki  skyldu  vina  brek  heiftum  hlíta. 

Væg  fyrir  vinum  og  verri  mönnum  (A). 

Dauður  er  dauðs  manns  vinur. 

Sbr.  eldhús,  eldur,  frændi. 
virða  Svo  er  hver  virtur  sem  hann  er  gyrtur  (S). 

Fátt  er  betur  virt  en  vert  er. 

Það  virða  sumir  mest  er  sjaldan  skeður. 
vís  Ekki  er  vísara  en  víst. 

Vísast  er  það  í  hendi  hefur  (S). 

Betra  er  að  lúta  að  litlu  vísu  en  leita  að  miklu  óvísu. 

Þar  er  ekki  á  vísan  að  róa. 

Sá  verður  margs  vís  sem  árla  rís. 

Spyr  oft  vís  þó  viti. 
vísa  Líka  þarf  (Hægt  er)  að  skilja  hálfkveðna  vísu  (S). 

Aldrei  er  góð  vísa  of  oft  kveðin. 

Hverjum  þóknast  sín  vísa  vel. 

Margur  sýngur  vísuna  eftir  annara  nótum. 

Hver  gerir  sína  vísu. 

Sbr.  barn. 
vísdótnur  Skýst  þeim  mörgum  vísdómurinn  er  betri  yon 

er  að  (Grett.  25). 
vísip  Fyrst  er  vísirinn,  svo  er  berið  (S).  Sbr.  ber,  nýjár. 
viska  Viskan  er  mentanna  móðir. 

Viska  er  afli  betri  (S). 

Viska  er  betri  en  vænleikur  (S). 

Oft  dylst  viska  undir  vondri  kápu  (S). 
vissa  Ilt  er  fyr  von  vissu  að  selja  (A). 
vit  Vitið  er  verði  betra  (K). 


183 


Vitið  er  vinsælast. 

Fer  vit  eftir  vænleik  (Laxd.  169;  vexti  GJ). 

Æ  kemur  vit  með  vetri  (S). 

Ekki  er  vitið  meira  en  guð  gaf,  þó  tók  hrafninn  það 

hálft  af  (S). 
Vits  er  þörf  í  vangæfu  (S). 
Meira  vinnur  vit  en  stríð  (S). 
Betur  vinnur  vit  en  strit. 
Löngum  hlær  h'tið  vit  (K). 
Sá  hefur  iítið  vit  sem  gengst  fyrir  lit  (S). 
Löngum  er  hefnigjarnt  lítið  vit  (S). 
Mörgum  verður  vitið  að  vandræði. 
Engan  vantar  meir  en  vitið. 
Hann  skildi  eftir  vitið  á  veggnum. 
Þegar  vínið  gengur  inn  gengur  vitið  út  (S). 
Seint  er  að  sækja  vitið  í  vasann  (S). 
Hann  hefur  vitið  í  vasanum. 

Enginn  frýr  þjer  vits  en  grunaður  ertu  um  græsku. 
Þú  kemur  þar  með  tólfkóngavitið. 
Sbr.  vinur. 
vita  Sá  einn  veit  sem  reynir. 
=  Sá  veit  gerst  sem  reynir. 
Fátt  veit  fyrr  en  reynt  er  (Fms.  VI  155). 
Fleira  veit  sá  er  fleira  reynir  (Grett.  23). 
Hvað  veit  sá  er  einskis  freistar  (Errekss.  37). 
Engi  veit  hvað  verða  kann  (S). 
Engan  varðar  alt  að  vita. 
Betra  er  að  vita  rjett  en  hyggja  rángt. 
Margur  veit  og  varast  ekki. 
Eigi  veit  fyr  en  svarað  er  (Eir.  rauð.  23). 
=  Engi  veit  ófreistað  (S). 
Hver  veit  ef  enginn  segir. 
Eg  veit  nokkuð  þó  aðrir  viti  meira. 
Betra  er  ekki  að  vita  en  ilt  að  heyra. 


184 


Fátt  veit  sá  er  sefur  (Mork.  36). 

Sjálfur  veit  gjörst  hverjum  varníngi  verja  á  (Sturl.  I 
455). 

Eigi  veit  til  hvers  happs  hætti  (Sturl.  II  251). 

Þar  kemur  sá  sem  það  veit,  hvað  margar  eru  meyj- 
arnar  í  Melasveit  (S). 

Það  vissi  eg  að  þessi  spræna  mundi  renna  í  megin- 
ána. 

Hann  veit  ekki  meira  af  því  en  kálfur  af  krossmarki. 

Þú  veist  ei  meira  af  því  en  naut  kyssir  kú  í  norðan- 
veðri. 
vítaverður  Engi  er  að  vítaverðari  þó  varlega  fari  (S). 
víti  (Engi)  lætur  sjer  annars  víti  að  varnaði  verða  (Nj. 
149). 

Gott  er  annars  víti  hafa  at  varnaði  (Sól.  og  o.). 

Sjálfs  eru  vítin  verst  (A). 

Sbr.  var. 
vitlaus  Betra  er  að  vera  vitlaus  en  ugglaus. 
vitsmunir  sjá  ágirnd. 
vitna  Sá  vitnar  sjaldan  rjett  sem  reiður  er. 

Oft  vitnast  sem  ei  varast  (S). 
vitni  Eitt  vitni  sem  ekkert,  tvö  sem  tíu. 

Enginn  rekur  sig  sjálfan  úr  vitni. 

Sjer  bera  flestir  saklaust  vitni. 

Margur  verður  öðrum  valt  vitni. 

Betra  er  sumra  vitni  en  velgjörðir. 
vitur  Fár  er  svo  vitur  að  alt  sjái  sem  er  (Orkn.  205). 

Sá  er  vitur  sem  í  tíma  þegir. 

Oft  er  vitur  maður  seinn  til  svars. 

Ekki  mun  vitur  um  óvíst  þrátta  (A). 

Hinn  vitrari  vægir  (skal  vægja)  (Hkr.  III  1  14). 

— -  Jafnan  vægir  enn  vitrari  (Fms.  II  33). 
vjela  Betra  er  vjeltum  að  vera  en  engum  að  trúa. 
voði  Mart  (Margur)  er  kviks  voði  (K). 


85 


Margur  er  óviss  voðinn  (S). 

Voðinn  er  oft  næst  þá  varir  minst. 

Nærri  er  voði  ef  illa  vill  til  (S). 
vofa  Braut  kann  að  villa  vofa. 
Vog  Nú  er  jafnt  á  báðar  vogir. 
voga  Hver  ei  vogar  hann  vinnur  ei. 
vogun  Vogun  vinnur  og  vogun  tapar. 
volaður  Fáir  eru  vinir  hins  volaða  (S). 

=  Fár  á  volaður  vini  (A). 
von  Von  er  vakandi  manns  draumur  (A). 

Lengi  væntir  vonin. 

Von  er  bagabót. 

Vonin  hefur  vakið  margan. 

Bregðast  kann  til  beggja  vona. 

Oft  hafa  litlar  vonir  að  góðu  orðið. 

Brugðist  hefur  betri  von  (K;  vonir  GJ). 

Vant  (Ilt)  er  úr  vísu  von  að  kaupa  (K  og  o.). 

Ilt  er  óvissa  von  að  kaupa. 

Völt  er  von  þar  á  er. 

Löng  er  von  í  kotru. 

Eigi  er  hins  verra  eftir  von  er  sh'kur  fer  fyrir  (Nj.  90). 

Nú  er  ekki  von  á  verra. 
vondur  Sjaldan  verður  vondum  á  vömmum  bil. 

Oft  verður  vondur  verri  ef  vegs  er  leitað. 

Fyrri  er  vondur  en  verstur  sje  (S). 

Oft  verður  vondur  verstur  sjálfum  sjer. 

Formælíngin  gerir  vondan  enn  verri. 

Versnar  ei  þó  vondur  lofi. 

Flest  er  vondum  varboðið. 

Sjaldan  skilja  vondir  vel. 

Það  kemur  oft  vel  á  vondan. 

Vondir  oftast  vinna  leik. 

Oft  vegnar  vondum  best  (S). 

Vondir  menn  drekka  um  síðir  dreggjar  sínar. 


186 


Einhverstaðar  verða  vondir  að  vera. 

Svo  má  lengi  vondu  venjast  að  vont  þyki  gott  (S). 

Lengi  má  vont  versna  (S). 

Það  verður  vont  um  síðir  sem  versnandi  fer  (S). 
•    Vant  er  við  vondum  að  sjá  (Hrafnkelss.). 

Á  ilt  fýsir  æ  hinn  vondi. 

Enginn  er  verri  en  Ormur  á  Hnerri. 
vopn  Sjaldan  vantar  veganda  vopn  (S). 

Þrýtra  veganda  vopn  nema  hugur  biH. 

=  Fæst  veganda  vopn  ef  hugur  bilar  eigi  (Karl.  406). 

Seint  er  til  þeirra  vopna  að  taka  sem  heima  eru  (PS). 

Duga  vopn  ef  ei  bilar  hugur  nje  hendur. 

Ih  er  að  fá  geig  af  sínum  eigin  vopnum. 
vor  Vorið  kemur  eftir  veturinn. 
vorhugi  sjá  hausthugi. 
-vorís  Valt  er  að  treysta  vorísum  (S). 
vorvatn  Vorvatn  og  vöðuselur  hefur  ófeigum  manni  í 

hel  komið  (K). 
vos  Löngum  er  vos  í  vetrarferð  (S). 
vottur  Þegjandi  votturinn  lýgur  síst. 
votur  Ekki  þarf  að  hella  þar  niður  sem  nóg  er  vott. 
vægja  Sá  skal  vægja  sem  vitið  hefur  meira. 

Betra  er  að  vægjast  til  góðs  en  bægjast  til  ils  (S). 

Sbr.  góður. 
vœnleikur  sjá  vit. 
vænn  Alt  er  það  vænt  sem  vel  er  grænt  (S). 

Fyrr  er  vænt  en  vahð  sje. 

Vænu  er  best  í  að  hætta. 
vættur  Fljúga  fótlausar  vættir. 

Þar  er  örg  vættur  sem  hún  er  nefnd  (S). 

Sbr.  argur. 
Vöggur  Litlu  verður  Vöggur  feginn. 
vökna  Enginn  er  verri  þó  hann  vökni. 
völva  Sjaldan  vegnar  völu  vel  (S). 


187 

vöndur  Nýjir  vendir  sópa  best. 

Margur  brýtur  vönd  yfir  eigin  hönd. 
vörnuður  sjá  víti. 


yfirbætur  Yfirbætur  eru  (liggja)  til  als  (Sturl.  II  30  og  o.). 
yfirvald  Betra  er  ilt  yfirvald  en  ekkert. 
ýmis  Ýmist  er  best  gott  eða  Ijótt  (K). 

Ýmsar  verður  ef  margar  fer  (Egilss.  119). 

Ýmsir  bjóða  öðrum  fár  (M). 

Verða  kann  á  ýmsa  halt  (M). 
yndi  Betra  er  að  hafa  yndi  en  auð. 

Yndið  láta  engir  falt  (M). 

Illa  fer  einatt  yndi  með  lyndi  (K). 

Betri  er  einn  með  yndi  en  tveir  með  trega  (K). 
yrkja  Mart  er  ort  sem  ekki  er  gert. 


þagmælska  Þagmælska  er  þarfleg  eign  (S). 

þakka  Það  er  ekki  að  þakka  sem  ekki  er  veitt  (S). 

Ekki  er  vert  að  þakka  áður  en  maður  smakkar  (S).  . 

Sá  þakkar  öðrum  sem  betur  kann  (A). 
þakklátur  Þakklátur  maður  er  þekkur  guði  (K). 
þakklæti  Margur  gleymir  þakklætinu  þegar  þegið  er  (A). 
þarfur  Sá  mun  þrífast  sem  þarfur  er. 
þauf  Sá  þolir  þaufið. 

þefur  Sá  á  þef  (lykt)  sem  fyrst  finnur  (S). 
þegja  Að  geta  þagað  er  ágæt  íþrótt. 

Enginn  er  alheimskur  ef  þegja  kann. 

Þeim  er  list  er  þegja  kann. 

Sá  sem  ekki  kann  að  þegja  kann  ekki  heldur  rjett  að 
tala. 


188 


Betra  er  að  þegja  en  þræta. 

Betra  er  þagað  en  þarflaust  sagað  (S). 

Ekki  er  altíð  einhlítt  að  þegja. 

Jeg  þegi  ekki  af  því  að  jeg  sje  svaranna  þrotinn. 

Þegja  mátt  þú,  þagað  hafa  betri  sveinar. 

Fár  hyggur  þegjanda  þörf  (Sól.). 

Sbr.  heimskur. 
þekkja  Hver  þekkir  sjálfan  sig  best. 
þerrir  Sjaldan  er  lángvinnur  laugardags  þerrir  (S). 
þeyr  Drjúgur  er  dags  þeyrinn. 

Oft  er  óveðurlegt  í  öndverðum  þey. 
þiggja  Hægra  er  að  þiggja  en  gefa. 

Alt  er  það  vænt  sem  vel  er  þegið. 

Betra  er  að  þiggja  boðin  hús  en  beiðast  annara. 

Þu  kant  ekki  gott  að  þiggja. 

Gott  er  þeim  sem  ekki  þá  (K). 
þíng  Oft  er  galli  á  góðu  þíngi. 

Oft  er  þras  á  þíngum. 
þinn  Jeg  var  ekki  þinn  þegar  þú  beist  af  mjer  nefið. 

Þá  er  jeg  þinn  er  þú  vilt  mjer  nokkuð. 
þjóð  Missæl  er  þjóðin  (Grett.  203). 

Þjóð  spyr  alt  það  er  þrír  menn  vita  (M). 
þjófur  Oft  er  þjófur  seint  á  ferð  (S). 

Það  er  þjófsins  verja  að  Ijtíga  og  sverja  (S). 

Margir  eru  heims  þjófar  (Ævint.  155). 

Þjófurinn  þrífst  en  þjófsnauturinn  aldrei. 

Það  ætlar  hvinn  að  hver  muni  stela  (S). 

Sá  er  þjófurinn  verstur  sem  úr  sjálfs  síns  hendi  stel- 
ur  (A). 

Ekki  stelur  þjófurinn  altjend. 

Þegir  þegar  þjófanna  er  getið  (S). 

Aldrei  er  þjófurinn  óhræddur  (PS). 

Tíminn  tælir  þjófinn  (S). 

Við  heimahvinnum  er  verst  að  sjá  (S). 


189 


Ekki  er  hægt  að  hvinska  þar  sem  heimabóndinn  er 
þjófur  (S). 

Ekki  verður  þjófum  við  myrkur  meint. 

Engir  geyma  betur  en  þjófar. 

Ilt  er  að  stela  þar  sem  þjófur  er  húsbóndi. 

Ilt  er  að  vera  þjófur  þjófsins. 

Oft  hengja  gráþjófar  bláþjófa. 

Ýmist  er  þjófs  dögg  eða  þjófs  þerrir. 

Hætta  er  að  leysa  úr  höftum  (bundinn)  þjóf  (S). 

Þessir  geta  það  þjófar  og  ríkismenn  (PM). 

Sbr.  hvinn,  stela. 
þjóna  Vant  er  tveimur  herrum  að  þjóna  og  vera  báð- 
um  trúr  (S). 

=  Það  er  ekki  gott  að  þjóna  tveimur  herrum  (S). 

Enginn  er  ofgóður  sjáifum  sjer  að  þjóna. 
þjónn  Dyggum  þjón  launa  fáir  h'kt. 
þjónusta  Boðin  þjónusta  verður  oft  forsmáð  (K). 
þjóta  Nú  kná  í  hömrum  hóts  annan  veg  þjóta  (Sturl.  I 

364  og  o). 
þjótur  Það  skal  á  þjót  þorna  sem  á  þræl  vöknar  (S). 

Til  þess  er  þjótur  að  þurka  á  (S). 
þófi  Hann  kann  að  klóra  úr  þófanum  sínum. 
þoka  Sjáðu  við  þokunni  sem  situr  á  fjöliunum. 

Mart  er  það  sem  í  þokunni  býr  (S). 
þóknast    Einum  að   þóknast  ekki   er  gott,  öllum  hálfu 

verra  (S). 
þola  sjá  þreyttur. 
þolinmæðí  Þohnmæði  í  þrautum  vex  (A). 

Þohnmæði  þrautir  vinnur  allar. 
þor  Margur  hefur  tvö  þorin. 
Þór  Ólíkur  er  þinn  Þór  mínum  Þór. 
Þórður  Þú  þektir  ekki  hann  Þórð  í  Krók  (karlinn  Björn 
á  Brekku). 


190 


þorri  Brigðular  eru  þorra  þíðurnar. 

Kemur  þorri  í  annan  tíma. 
þorskur  Þegjandi  kemur  þorskur  í  ála. 
þorsti  Ekki  er  þorstinn  vatnsvandur  (S). 
þrá  1   Ekki  skal  lengi  þrá  til  þess  er  þó  skal  ekki  tjá 
(Gísl.  Súrs.  99). 

Það  kemur  aldrei  ofsnemma  sem  eftir  er  þráð  (S). 

Það  þráir  enginn  sem  hann  þekkir  ei. 
þrá  2  Ekki  er  manni  verra  en  þrá  (M). 
þrár  Sá  hefur  sitt  mál  sem  þrástur  er  (S). 
þraut  Af  (Úti)  er  þraut  þá  unnin  er. 

Margar  eru  þrautir  þúngar. 
þrekinn  Þolað  hefur  þrekinn  maður  meira. 
þrent  sjá  allur. 

þreyja  Hægt  er  að  þreyja  þorrann  og  góuna. 
þreyttur  Hægt  er  þreyttum  að  þola. 

Lengi  þrammar  þreyttur. 
þrír  sjá  þjóð. 
þrisvar  Þá  er  þreytt  að  þrisvar  er  (K). 

Þrisvar  hefur  alt  orðið  forðum  (Grett.  200). 
þrjótur  Ilt  er  að  eiga  þrá  við  þrjót. 

Ekki  eru  þrjótar  þokkasælir. 
þræll  Samur  er  þræll  saurugum  verkum. 

Þybbið  er  þrælahðið. 

Þræll  ber  þrá  í  leik. 

Varastu  ekki  vondan  þræl  að  hirta. 

Þrifinn  þræll  er  bæjarbót. 

Kýs  þræll  sjer  indælla. 

í  þörf  er  þrællinn  þekkastur  (PS). 

Þiggja  skal  þræls  ráð  ef  þörf  reynast. 

Þræll  vill  eiga  sjer  þræl. 

Sjaldan  er  (verður)  þræll  happasæll  (Ectorss.). 

Ótrtír  er  óttalaus  þræll  (S). 

Þræll  einn  þegar  hefnist  en  argur  aldrei  (Grett.  28). 


191 


Seigt  er  þræl  að  snotra  (S). 

Aðrir  ráða  þræls  förum  en  þræll  ei  sjálfur.    . 

Árla  skal  etja  þræl  en  síð  svæfa. 

Þræll  þráir  næturkomu  en  bandíngi  dagsbrún  (S). 

Sjer  sparar  þræll  þrínætta  (-mælta)  mykju. 

Oft  er  þá  í  þræls  för. 

Oft  er  ragn  (blót)  í  þræls  reiði  (S). 

Illur  þræll  er  allvel  þó  svelti. 

Ilt  er  í  þörfum  þræl  að  streigja. 

Ilt  er  að  þjóna  í  þræls  sökum. 

Ilt  er  að  eiga  þræl  fyrir  einkavin  (Nj.  223  og  o.). 
þröskuldur  Lágur  þröskuldur  hefur  lángan  mann  felt. 
þúfa  Oft  veltir  (veldur)  lítil  þúfa  miklu  (þiíngu)  hlassi 

(Sturl.  I  394  og  o.). 
þúngí  Hverjum  dregur  um  sinn  þúnga. 
þunnur  Jeg  er  ekki  svo  þunnur  í  sporðinn  að  eg  standist 

ekki  orðin. 
þurfa  Als  þarf  við  ef  ei  skal  skorta. 

AIs  þurfandi  er  aumt  að  vera. 

Sjerhver  þarf  sinna  muna  með. 
þurft  Einn  (Hver)  kveður  allra  (sinnar)  þurftar  (S). 
þurs  Bráður  er  þurs  að  brydda  á  reiði  (S). 

Þrá  er  þursa  einkunn. 

Eins  er  þurs  þó  allir  óski  honum  virta. 

Þurs  þykist  þrífast  fullur. 

Kynni  þurs  þegja  þá  væri  hann  vitur  haldinn. 

Segja   skal    þursi   ef  hann   situr   nökkviður   við   eld 
(Heiðarv.  58). 

Lát  þursinum  þögn  svara  (S). 

Þurs  gefur  skip  en  liggur  sjálfur  í  landi  (S). 

Þar  er  sjaldan  þurt  sem  þussarnir  sitja  (S). 
þurt  Það  er  þurt  að  eta  hverja  kökuna  við  annari. 

Sbr.  þurs. 
þvengur  Hægt  er  að  rista  breiðan  þveng  af  annars  skinni.. 


192 


þvo  Skemur  er  verið  að  þvo  en  þurka  (S). 

Það  er  mart  þvegið  sem  ei  er  hreint  gert. 

Þvegið  skal  þerris  bíða. 
Þyrill  Rekur  enn  skötu  á  Þyrli. 
þyrstur  Sá  vakar  ís  sem  þyrstur  er. 
þögn  Betri  er  þögn  en  óþörf  ræða  (heimsk  orð). 

Engi  hefur  á  þögninni  (S). 
—  Með  þögn  má  þögn  svara. 

Þögn  er  ekki  á  þíng  færð  (S;  nema  þrjóska  valdi  GJ). 

Af  illu  kemur  þrályndis  þögn. 
þörf  Hver  er  sinna  þarfa  fuUur. 

Oft  er  þörf  en  nú  er  nauðsyn. 

Þörf  kennir  þjóð  að  biðja. 

Mart  er  það  er  þörf  þjár  (Reginsmál). 

Bæði  er  þörfin  bráð  og  löng. 

Bráða  þörf  er  mest  að  meta  (S). 

Ekki  kefur  þörfin  ofneysluna. 

Sbr.  nauðsyn. 

Æ 

æð  Ekki  eru  æðar  þurrar  meðan  í  þeim  er  h'fið. 
æfi  Ýmsar  (Margar)  verða  (manns)  æfirnar. 

Honum  eru  misgefnar  æfirnar. 

Um  skiftir  æfi  manns  (K). 

Misjöfn  æfi  er  best  (S). 

Mart  verður  (skipast)  á  manns  æfinni  (Hkr,  II  302). 

Engin  er  æfi  án  sorga. 

Sá  er  ekki  alla  æfi  vesall  sem  einn  dag  á  góðan  (S). 

Önnur  var  þá  æfin. 

Engi  veit  sína  æfi  fyr  en  öll  er  (K). 

Nú  er  æfin  úti,  óvart  kom  það  mörgum  kropp. 
æpa  Ilt  er  þeim  að  æpa  sem  enginn  huggar  (S). 
ær  1  Það  er  vond  ær  sem  ekki  veldur  fati  sínu  (S). 


193 


ær  2  Ærum  verður  alt  að  orðum. 

Ær  er  ófeilnastur. 
ærast  Enginn  ærist  lengi  einn. 

Margur  ærist  og  spríngur  ekki. 

Það  má  æra  óstöðugan. 
ærinn  Mjög  fár  er  sjer  ærinn  einn  (M). 
ærsl  Fyrst  eru  ærslin  til  óranna  (S). 
æska  Engin  er  æska  án  breka. 

Æskan  er  flestum  óstýrilát. 

Ódul  er  æskan  (S). 

Æskunnar  dáð  er  ellinnar  ráð. 

Á  ómenskuna  er  æskan  fús. 

Hlátur  æskunnar  veldur  oft  tárum  ellinnar. 

Sbr.  tamur. 
ætla  Margur  ætlar  mig  sig  og  mátulega  dyggan. 

Þeim  skal  lítið  ætla  sem  lítið  geta. 

Það  verður  að  vinna  er  ætlað  er  (Nj.  22). 

Það  mun  verða  fram  að  koma  sem  ætlað  (v.  1.  auðið) 
er  (Nj.  59). 

Ekki  fer  alt  sem  ætlað  er  (S). 
ætt  Allir  menn  eiga  tvær  ættir. 

Allir  eiga  ætt  til  Adams  að  telja. 

Hverjum  bregður  í  sína  ætt. 

Hvatvetna  dregur  í  sína  ætt  (Parc.  4). 

Er  einn  aukvisi  ættar  hverrar  (Laxd.  201  og  o.). 

Örverþi  er  jafnan  í  ætt  hverri  (S). 

Sbr.  drengskapur,  dyggð,  göngumaður. 

ö 

öfgar  1  Örskamt  er  öfganna  á  milli. 
öfgar  2  Öfgar  um  síðir  (S). 

Öllu  öfgar. 
öflugur  Oft  verður  öflugum  aflfátt. 

13 


194 


öfund  Öfund  er  árrisul  (S). 

—  Árla  rís  öfund. 

Öfund  kefur  alla  dyggð  (S). 

Öfund  dregur  illan  slóða  (S). 

Öfund  fylgir  orðstír  góðum  (S). 

Lítils  er  verður  öfundlaus  maður  (K). 

Hinn  öfundsjúki  er  sinn  eiginn  böðull. 

Afgjarnt  verður  öfundarfje  (Fas.  II  332). 
ökli  Ýmist  í  ökla  eða  í  eyra  (S). 
öl  Við  eld  skal  öl  drekka  (Hávam.). 

Öl  segir  allan  vilja  (S). 

Öl  er  annar  maður  (Grett.  43  og  o.). 

Ölvar  þarf  sá  að  vera  sem  lögunum  á  að  stýra  (S). 

Betra  er  þykt  (þunt  GJ)  öl  en  þunt  (þykt  GJ)  skol  (S). 

Betri  er  ein  tinta  með  öl  en  tóm  tunna. 

Slíkt  öl  sæmir  slíku  brauði. 

Ekki  er  það  öllum  öl  þó  einn  drekki  glatt. 

Ilt  er  ölið  enda  er  það  illa  drukkið  (K). 

=  Ilt  öl  og  illa  drukkið  (S). 

Gott  öl,  sagði  refur,  hann  rauk  út  af. 

Öis  til  veiða  eru  flestir  fúsir. 

Þykir  eigi  til  öls  boðið  (Ljósv.  192). 
öld  Öld  kemur  eftir  öld. 

Öld  er  ójöfnust. 
öldúngur  Ei  er  öldúngur  undirlagður  þó  aumínginn  sje 

plægður. 
ölkona  Altíð  rís  kíf  í  ölkonu  húsi. 
öndvegí  Ekki  verður  öllum  í  öndvegi  skipað  (S). 
öngull  Alt  er  betra  en  berir  önglar  (S). 

Bítur  á  beittan  öngul  (S). 

Fráleitur  skyldi  fiskimanns  öngull. 

Snögt  er  öngulbragðið. 
ör  Hægt  er  að  vera  ör  af  annars  fje. 

==  Sá  er  illa  ör  sem  á  annars  er. 


195 


örbirgð  Örbirgð  kennir  illum  klæki  (S). 
örbirgur  Eitt  vantar  örbirgan  þá  annað  er  fengið. 
ðreigi  Alt  er  rjetttækt  af  öreiganum. 
örgrannur  Örgranns  erum  vjer  lengst  á  leit  (M). 
örlátur  Örlátur  auðlaus  er  sem  kappi  vopnlaus  (S). 

Eftir  efnum  skyldi  hver  örlátur  vera. 

Af  annara  er  hver  örlátastur  (S). 
ðrlög  Eigi  má  við  örlög  bægjast  (ÓI.  hvítaskáld). 

Sbr.  deyja. 
örn  Ramr  er  örn  í  sátri. 

Sjaldan  gerist  örnin  að  einfætíngi. 

Hvar  helst  sem  hræjið  er  þángað  munu  ernirnir  safnast. 

Örn  er  á  nesinu. 

Öndverðir  skulu  ernir  klóast  (Hkr.  II  406  og  o.). 

Sbr.  agn,  auga. 
örvasi  Örvasa  mann  og  iínga  konu  brestur  sjaldan  börn. 
öxl  Hann  kann  að  bera  á  báðum  öxlum. 


13* 


Viðbót. 

ábati  Sætur  er  ábata  þefurinn  (240). 
Sbr.  sæt  er  ávinníngs  vonin  (GJ). 
Það  er  ekki  gert  upp  á  ábatann  að  láta  hann  Kára 

róa  (300). 
ábreíða  Enginn  rjettir  sig  lengra  en  ábreiðan  nær  (240). 
alþíngi  Hælum  ei  alþíngi  fyrr  en  af  því  er  riðið  (300). 
amnia  Það  er  ekki  oft  að  hún  amma  mín  deyr  (300). 
arlakí  Ætt  er  arlaka  engu  nýt  (240). 
ás  sjá  ups. 

auðkendur  Alt  er  það  auðkent  úr  því  koti  kemur  (St.). 
bátur  Ofhlaða  má  hvern  bát  (300). 
binda  Þeim  skal  h'tinn  binda  sem  h'rinn  geta  borið  (300). 
blár  sjá  ekkert. 

blindur  Bhndur  maður  finnur  líka  hurðarhrínginn  (403). 
blóta  Biótaðu  ekki  stóra  Sigga  (300). 
boli  Sjaldan  er  grátinn  gammall  boh  (312). 
borð  Alt  er  betra  en  borðið  bert  (403). 
Breiðabólstaðir  Hann  býr  á  Breiðabólstöðum  (v.  I.  -stað; 

240). 
brók  Hann  færist  í  fornar  brækur  (240). 
byskup  Bauð  eg  byskupi  (v.  1.  bóndanum)  betri   þótti 

mjer  hann  þá  ekki  (St.). 
dans  Það  datt  úr  honum  dansinn  (300). 
dimmur  Dimt  er  þar  sem  dagur  er  enginn  (403). 


97 


Dóri  Fleiri  eru  gráir  en  Dóri  (300). 

eftir  Fjandans  mikið  er  eftir  enn,  sagði  presturinn  (St.). 

eilíft  líf  Eitthvað  verður  til  eilífs  lífs  (241). 

einvirki  Ant  er  einvirkjanum  (403). 

ekkert  Betra  blátt  en  ekkert  (S,  225). 

fló  Þar  tekur  hver  fló  af  öðrum  (403).  Sbr.  lús. 

flot   Fyrir  fleiru  þarf  að   hugsa  en   flotinu   einu,  sagði 

karlinn  (300). 
fógeti  Það  er  ekki  oft  að  fógetinn  kemur  í  Tálknafjörð 

(300). 
fólk  Fínt  fólk,  alt  einsýnt  (St.). 
fugl  Hver  vill  sínum  fugli  á  flot  koma  (403). 

Fáir  verða  feitir  á  fuglaveiði  (300). 
gála  Margur  er  gálu  gángur  (300). 
Gauti  Ekki  er  Gauti  gamall  (300). 
geit  Eitt  er  blóð  í  öllum  geitunum  (225). 
Gíslagata  Allir  vilja  lifa  og  ríða  Gíslagötu  (300).. 
góutúngl  Hátt  ganar  góutúnglið  (300). 
grár  sjá  Dóri. 

guð  Allir  vilja  guðir  vera  ef  þeir  gæti  (403)^ 
Altíð  hjálpar  einhver  guð  (312). 
Altjend  er  eitthvað  að  því  sem  guð  gefur,  sagði  ker- 

líng  (SL). 
Gunna  Honum  er  gengin  Gunna  (312). 
hákall  Þúngt  er  hákalls  hlassið  (300). 
halda  Ait  heldur  h:unum  herra  minn,  sagði  karlinn  sem 

fylgdi  byskupinum  (300). 
Hallgerður  Á  Hallgerði  bellur  (St.). 
happ  Ekki  er  það  alt  heimahapp  sem  á  höku  klagar  (300). 
heimabiti  Hollur  er  heimabitinn  (300). 
heimskur  Margur  er  heimskur  þó  hár  sje  (300). 
helgast  Það  helgast  alt  af  henni  Mela-Máríu  (300). 
hey  Sjaldan  fyrnast  græn  hey  í  garði  (300). 
Ekki  er  til  heyvinnu  að  flýta  sjer  (300). 


98 


hlass  Þar  situr  hlass  sem  því  er  hleypt  (300). 
Hólar  Á  fram  Hóla  lestin  (300). 

Það  hefur  aldrei  verið  saman  telcið  Hóla  staður  og 

hundaþúfa  (300). 
hornklofi  Hann  hángir  í  hornklofa  (300). 
hundaþúfa  sjá  Hólar. 
hundur  Hart  bíta  hundar  kóngs  (St.). 
hvinn    Hvöss   eru   hvinna   járnin,  sagði    bóndinn   hann 

brýndi  hnífínn  byskupsins  (St.). 
jafngóður  Jafngóður  er  hinn  sem  heldur  og  hinn  sem 

flær  (rjettara  en  slær  í  S). 
jarl  Ilt  er  jarli  úr  ætt  að  stela  (300). 
Jóhannes  Sánkti  Jóhannes  vísi  þjer  veg  rjett  ofan  í  sjó- 

inn  (300). 
kala  Kell  það  sem  engi  vermir  (300). 

Ekki  kell  þeim  er  kol  brennir  (300). 
kemba  Jeg  hef  átt  um  kúlur  að  kemba  (St.). 
klerkur  Oft  er  krókur  í  klerks  augum  (300). 
kol  Lengi  brennur  í  þurrakolunum  (St.). 
konúngur  Kontingur  er  hver  í  klæðum  (312). 
kosta  Það  er  ekki  neitt  sem  ekkert  kostar  (300). 
Kúfskjóna  Það  er  eins  og  hún  Kúfskjóna  í  Hvammi  (300). 
kýr  Hann  er  á  milli  kýr  og  kirkju  (241). 
kæsir  Vandstiltur  er  vetrarkæsirinn  (300). 
Íág  Kvíði  jeg  fyrir  láginni,  sagði  stelpan  (St.). 
lausamaður  Lausgirtir  eru  lausamenn  (300). 
líf  Hálft  er  lífið  á  hestsbaki  (300). 
Ljótur  Alt  er  barn  hjá  Ljóti  (225). 
Loptur  Eitthvað  þykir  Lopti  hinum  ríka  (403). 
Lúkas  Ekki  skrifar  Lúkas  svo  (300). 
lús  Lýsnar  bíta  en  flónum  er  um  kent  (St.). 
lög  Það  eru  lög  sem  hann  Lalli  segir  (St.). 
löngustykki  Hart,  hart  löngustykki  (300). 
maður  Ástsæll  er  ólatur  maður  (403). 


199 


Máríuveður  Nú  er  Máríuveður  í  Kjós  (300). 

mjólk  Autt  er  mjólkurrúmið  (300). 

moð  Meira  fer  í  moðið  en  í  kálfinn  (300). 

nógur  Nóg  er  að  gera  í  Görðum,  ein  er  kýrin  (300). 

oddaveiði  Opin  er  oddaveiði  (300). 

ómagi  Alkeypt  er  ómagaverkið  (300). 

pissa  sjá  skemtun. 

pistiU  Ekki  er  matur  í  pistlum   Páls  sem  prestar  þylja 

(300). 
prestur  Enginn  kemur  frá  einum  presti  óskitinn  (300). 
ríða  Á  skeið  átti  að  ríða  en  skítur  varð  úr  (300). 

Þú  ríður  ei  svo  hart  þú  rotir  mig  með  dunum  (St.). 
rif  Gengur  á  rifið  bóndi  (300). 
róa  Það  er  ekki  róið  í  einum  vörnum  (300). 
sár  Enginn  hefur  sviða  í  annars  sári  (300). 
sáta  Ekki  fýkur  lengi  til  sátunnar  (300). 
sax  Þar  gengur  alt  á  saxi  og  spæni  (300). 
Signý  Engin  er  síðri  en  Signý  (312). 
:sjá  Ekki  má  í  alt  sjá  þá  mikið  liggur  við,  kvað  refur, 

hann  beit  fót  sinn  úr  boga  (300). 
Skálholt  Honum  vildi  til  skyssan  í  Skálholtsreiðinni  (300). 
skemtun  Það  er  skammvinn  skemtun  að  pissa  í  skó  sinn 

(300). 
skeyna  Ekki  skeynir  hann  hnakka  sinn  á  því  (300). 
skimp  Jeg  skil  skimpið  fyrr  en  skellur  í  tönnunum  (St.). 
skinn  Lengi  skrjálará  þurru  skinninu,  sagði  kerh'ng,  hún 

klóraði  sjer  á  maga  (St.). 
skytta  Allar  skyttur  eiga  eitt  glappaskot  (403). 
smjör  Sá  ber  smjör  úr  eldi  (312). 

Sokka  Nú  er  lagið  á  henni  Sokku  (Látra-Gunnu;  300). 
spónn  sjá  sax. 

standa  Stattu  aldrei  Steinn  mágur  (300). 
stela  Stundaglöggur  er  sá  sem  stela  vill  (300). 
sultur  Ekki  verður  súnginn  úr  sjer  sulturinn  (300). 


200 


sæll  Flest  fýsir  sælan  og  snúðu  þjer  upp  Imba  mín  (St.). 

sætur  Alt  er  sætt  á  sjálfs  búi  (225). 

söl  Mörgum  er  sár  sölvahnefinn  (300). 

tilberi  Rýrir  eru  tilberabaggarnir  (300). 

tó  Tamt  er  þeim  um  tóið  sem  tæta  á  næturnar  (300). 

ups  Hann  fer  (er)  á  upsum  og  ásum  (300). 

vari  Ekki  er  lengi  varinn  sagður  (300). 

verrfeðrúngur  Víða  alast  verrfeðrúngar  (300). 

Vigga  Allir  stínga  í  Viggu  (300). 

vorvöUur  Mart  fæst  á  vorvöllum  (300). 

þorskur  Þegjandi  gánga  þorskar  í  ála  (300). 

þyrstur  Sá  er  ei  þyrstur  sem  síar  vatnið  (300). 

æra  Söm  er  æran,  setjið  þjer  upp  aftur  (300). 

Æsa  Ekki  er  það  brjóstið  hennar  Æsu  (300). 

æska  Ærslafull  er  æskan,  sagði   kerh'ngin,  hún  stökk 

yfir  sauðarlegginn  (300). 
örn  Einn  er  altíð  örn  á  nesi  (300). 


Skýríngargreinar. 

[Tölur  merkja  röðina  við  hvert  orð.] 

á  Að  ósi  osfrv.  finst  í  Snorra  Eddu  og  er  þar  haft  sem  forn 
málsháttur,  þótt  Þór  sje  látinn  segja  hann;  ós  merkir  hjer  'upp- 
sprettu'. 

ábótavant  Sbr.  á  d.  Enhver  har  sine  feji. 

afglapi  Eitt  er  osfrv.  Hjer  mun  vera  undirskilið,  Eitt  nefni- 
lega  það  að  gera  afglöp;  jeg  skil  svo  sem  „afglapa"  komi  af 
afglapi. 

afturrjettíngur  Bj.  Hald.  segir  að  a.  þýði  slitinn  (og 
beygðan)  hestskónagla  sem  sje  rjettur;  hjer  haft  um  menn. 

ágirnd  Á.  etur  osfrv.  sbr.  Gjerrighed  og  öjet  mættes  al- 
drig  (Syv). 

ágjarn  Als  osfrv.  sbr.  Gjerrig  mand  savner  báde  hvad 
han  har  og  hvad  han  ikke  har. 

áll  ívar:  D'er  faafengt  aa  gripa  aalen  um  sporden;  á  d. 
Det  er  ej  godt  at  holde  en  ál  ved  halen. 

aUur  Ekki  er  osfrv.  sbr.  ívar:  Han  er  ikkje  all,  der  han 
er  sedd. 

alvara  Öilu  osfrv.  sbr.  ívar:  Aalvara  og  gaman  ganga  ofta 
saman.  Pjetur:  Alvor  og  gammen  kunne  bedst  sammen.  — 
Alvara  osfrv.  á  d.  Alvor  og  gammen  kan  ilde  tilsammen. 

amboð  Pjetur:  Anbudlos  man  er  handelos. 

annar  Fáir  smíða  osfrv.  sbr.  Pjetur:  Man  skær  ofte  bred 
reb  af  anners  hud.  —  Bágt  er  osfrv.  ívar:  D'er  vandt  aa  kjosa 
annan  rnann  mat.  —  Enginn  sjer  osfrv.  Pjetur:  Man  kan  ej 
se  en  man  længer  end  til  tænderne. 

annes  „Girt"  er  rángt. 

árgali  Svo  sagði  Haidór  Snorrason  um  Harald  harðráða. 

árla  Sá  osfrv.  =  Pjetur:  Ho  árlig  riss  han  vorder  mangt 
viss. 


202 


ást  Ást  er  ei  auðfólgin  =^  Kærlighed  kan  ej  skjules  (P. 
Syv). 

atgeir  Úr  Njálu  77.  kap.  „en  hitt  vissa  ek,  at  atgeirr  hans 
var  heima". 

Atli  Við  þennan  málsh.  er  stundum  b.  v. :  þegar  hann  stal 
frá  honum  jólasoðníngunni. 

auga  Betur  osfrv.  sbr.  ívar:  Tvau  par  augo  sjaa  meir  en 
eitt;  líkt  á  d.  —  Auga  sjer  sbr.  ívar:  Augat  ser  seg  ikkje 
sjölv.  —  Engum  osfrv.  ívar:  Det  auga,  ein  ikkje  ser  med,  er 
liti  hjelp  i;  líka  hjá  Pjetri.  Þeim  augunum  er  víst  rángt  fyrir: 
því  auganu.  —  Unir  osfrv.,  þar  til  svara  málsh.  hjá  ívari,  á 
d.  og  sænsku.  —  Eigi  leyna  osfrv.,  þessi  dróttkvæðu  vísuorð 
standa  í  Gunnlaugss.  —  Aldrei  skyldi  osfrv.  ívar:  D'er  illt 
auga  som  inkje  godt  vil  sjaa.  Pjetur:  Ont  ove  skulde  aldrig 
godt  se,  og  sýnist  það  rjettara  að  hugsun. 

auli  Sbr.  Pjetur:  Lad  man  gár  nodigt  pá  sten  vej.  GJ  hefur 
líka:  Latur  gengur  nauðugur  grýttan  veg. 

baga  Ber  ei  osfrv.  —  eitthvað  rángt? 

bakarabarn  Líka  á  öðrum  málum. 

bál  Pjetur:  Af  liden  gnist  vorder  ofte  stor  ild. 

Baldur  Úr  Snorra  Eddu,  orð  Skaði  (fátt  mun  osfrv.). 

baldur  í  S  skýrt  sem  „mæða";  baldrast  'arbejde  med  an- 
strengelse  for  at  komme  frem'  (Fritzner). 

barmur  GJ  bætir  við:  því  hefur  þú  engan  prís,  en  það  er 
ekki  upphaflegt. 

barn  Barn  er  móðurinnar  osfrv.,  Pjetur:  Barn  er  moderens 
bedste  legere.  —  Fáir  kunna  osfrv.,  eru  ef  til  vill  eitt  og  hið 
sama,  Ivar  hefur:  Faa  kann  eitt  barn  ala,  og  er  það  víst  rjett- 
ast.  —  Barn  það  hefur  osfrv.,  Pjetur:  Det  barn  giver  lidet, 
sin  egen  broddisk  gnaver;  hefur  er  annaðhvort  rángritað  (-lesið) 
f.  gefur,  eða  breytt  með  vilja.  —  Blindur  osfrv.,  Pjetur:  Blin- 
der  er  barne  mave.  —  Vaxa  osfrv.,  Pjetur:  E  {=  æ)  voxe 
börn  dog  at  de  vand  drikke.  —  Gef  ei  osfrv.,  Pjetur:  Giv  ej 
barnet,  men  {—  meðan,  þó  að)  det  beder.  —  Bráðir  osfrv., 
ívar:  Barnehugen  er  braad.  —  Hægt  er  osfrv.,  ívar:  Barne- 
hand  er  snart  fyllt.  —  Ekki  grætur  osfrv.,  Pjetur:  Barn  have 
sin  vilje,  da  græder  det  ej;  ívar:  Naar  barnet  fær  si  beidsla, 
saa  græt  det  ikkje.  —  Gott  barn  osfrv.,  Pjetur:  Godt  barn 
kvæder  gærne  favr  vise.  —  Brent  osfrv.,  ívar:  Naar  barnet 
heve  brent  seg,  saa  ottast  det  fyre  elden.  —  Lengi  grætur 
osfrv.,   Pjetur:    Længe    græder  halv   bart    barn.    —    Barn   má 


203 


osfrv.,  Pjetur:  Barn  skal  krybe  til  det  nimer  at  gá.  —  Með 
bössum:  bössur  (fleirt.  kvennk.)  þýðir  Bj.  Hald  inertia  rudi- 
menta.  —  Barn  er  svo,  Pjetur:  Saa  er  barn  i  by  bært  som 
hjemme  er  lært;  GJ  skrifar  bert.  —  Þessi  börn,  er  ekki  vel 
skiljanlegt,  afbakað? 

bátur  Sbr.  ívar:  Smaae  baatar  faa  fylgja  landet. 

baugur  2.  með  baugi  borinn  sýnist  merkja:  borinn  full- 
ríkur  eða  fullkominn.  Stendur  orðatiltækið  í  sambandi  við 
„baugum  borinn"  í  Alvíssmálum? 

bein  4.  Pjetur:  Det  kender  pá  benet,  hvor  hosen  er 
brudden. 

bekkur  (1)  1.  Kvíabekkur  —  prestsetrið  —  er  skýríng  GJ; 
ef  til  vill  er  hún  ekki  rjett. 

bekkur  (2)  ívar:  D'er  bettre  aa  stemme  i  bekken  en 
i  aai. 

belgur  3.  Pjetur:  Did  stunder  belg  som  báren  er  (B).  — 
4.  GJ  bætir  við  í  svigum:  barnið  segir,  belgurinn  þegir. 

bella  Stendur  í  Eyrbyggju  (45.  kap.);  bófi  er  þar  viðurnefni 
(Freysteins). 

bera  1.  bera  —  bera  vitni. 

bessi  1.  Hjer  á  ef  til  vill  að  rita:  Bessa. 

bið  3.  Er  öðrum  rjett? 

bíða  3.  ívar:  Bidande  fær  byr  og  braad  fær  andror;  líkt 
á  d.  —  4.  Pjetur:  Han  bider  ej  forlenge  som  fonger  en  god 
nadvere. 

biðja  2.  ívar:  Han  lyt  sjölv  bidja  som  inkje  tilbod  fær.  — 
4.  ívar:  D'er  betre  bidja  en  stela.  —  7.  ívar:  D'er  leidt  aa 
bidja  lenge  um  litet. 

bikkja  (=  hundur)  2.  Pjetur:  Af  læp  vorder  hund  læder- 
ádig. 

biskup  4.  barna,  GJ  í  svigum:  bagga.  —  7.  sbr.  Ól.  s. 
helg.  (1849)  Kap.  37:  „er  þér  kalleð  biscup  yðat". 

biti  2.  sbr.  Pjetur:  Bid  biuder  anden  ind. 

bjalla  (1)  Bj.  Hald.  þýðir:  radix  costæ  intermediæ  fuci 
penniformis,  qui  nobis  est  máríkjarni;  Mohr  segir,  að  stilk- 
urinn  (stammen)  sjálfur  sje  nefndur  bjalla  (á  færeysku  tan- 
biödla). 

bjóða  2.  ívar:  Det  byd  ingen  betre  en  han  heve. 

bjúga  Pjetur:  Man  skal  æde  polsen  men  hun  er  varm. 

björn  2.  ívar:  Ein  skal  ikkje  selja  hudi  af  björnen,  fyrr  han 
er  fangad.  —  7.  Pjetur:  Der  bider  björn  som  bunden  er. 


204 


bleyðimaður  blegða?,  rángt  fyrir  bleðja?  (þ.  e.  höggva 
niður). 

blíður  Á  d.  Blid  er  beden  (o:  bedende)  mand  (P.  Syv). 

blindur  6.  ívar:  D'er  vandt  fyre  den  blinde  aa  döma  um 
literne. 

blóð  1.  ívar:  Blodet  er  aldri  saa  tunnt,  det  ei  er  tjukkare 
en  vatn.  Líka  á  d. 

boð   1.  boð  =  skipun. 

boðskapur  Pjetur:  Budskab  má  jeg  bære,  antsvar  kan 
jeg  ei  vælge. 

boðsletta  Pjetur:  Kringeldrivere  haver  hvass  kniv  og  tom 
bug. 

bogi  1.  Pjetur:  Ee  skjuder  buen  men  duen  koxer.  — 
3.  Pjetur:  Snart  er  skuddet  af  stakket  bove.  —  5.  Sbr.  ívar: 
Ein  fær  ikkje  spenna  bogen  saa  hardt,  at  han  brest,  og 
Bender  du  bogen  for  hardt,  so  brest  han  snart. 

bók  2.  ívar:  Han  er  blind  som  er  boklaus. 

bóndi  1.  Sbr.  Bóndi  er  bústólpi.  —  7.  Sýnist  ekki  fulU 
komin  heild  og  er  eflaust  útlent.  —  9.  Úr  lagamálinu;  kemur 
og  fyrir  í  hinum  svokölluðu  ísl.  fornkvæðum;  rjettur  merkir 
bætur,  sem  maður  átti  að  fá  fyrir  áverka. 

borð  ívar:  Det  skal  vera  eit  baard  fyre  baara. 

bót  10.  Pjetur:  Det  er  godt  at  have  bod  i  binge;  bíngur 
merkir  hjer  rúm  (sæng);  málsh.  lítur  mjög  íslenskulega  út,  en 
er  þó  útlendur. 

brandur  (2)  ívar:  Ein  (einsleg)  brand   kann  ikkje  brenna. 

brauð  2    Pjetur:  Bedre  er  halvt  brod  en  alt  mist. 

brenna  (1)  Á  d.  Hvo  der  vil  smage  alle  sád,  brænder  tit 
sin  mund  (P.  Syv). 

brestur  1.  GJ  bætir  við:  og  eins  þeir  guðhræddu,  valla 
upphaflegt. 

brjóst  4.  Sbr.  Jónss.  helg.  11.  kap. 

bróðir  1.  Sbr.  Pjetur:  Bar  er  broderlos  man.  —  3.  ívar: 
Like  br0der  skal  like  kaal  supa.  —  8.  Líkir  málsh.  hjá  ívari. 

—  9,  Hef  jeg  heyrt:  Engi  er  annars  osfrv.;  leik  GJ. 
brotlegur  Jeg  hef  heyrt:  Allar  erum  vjer  syndugar  systur. 

—  Líka  finst:  Allir  eru  breyskir,  sagði  abbadísin,  hún  sló  aftur 
höfðinú. 

brunnur  3.  Brattan,  eða  brattann  (af  bratti)?  —  4.  Pjetur: 
Man  ved  ei  i  hvat  brynd  vandet  bliver  lengst  udi.  —  7.  ívar: 
D'er   seint    aa   tekkja   brunnen,   naar   barnet    er   druknat.  — 


205 


8.  Pjetur:  Ho  i  mange  brynde  leder,  han  finder  eder  i  somme. 
í  GJ  stendur  eld  (f.  eitur),  sem  er  vitleysa,  og  því  hjer  leið- 
rjett. 

bú  5.  Pjetur:   H(i)onens  troskab  styrker  bondens   boskab. 

—  6.  Pjetur:  Bod  saa  bo  at  du  skader  ei  anden. 

búkur  2.  Pjetur:  Naar  bugen   er  fuld   da  er  hovedet  glat. 

búnki  Á  víst  við  búnka  (búlka)  í  skipi. 

búrkona  Líklega  er  búkona  rjettara. 

bý  1.  Pjetur:  Sá  fodes  bi  som  björn,  með  viðbót:  dog  af 
ulige  bid. 

byrði  3.  Eins  og  málsh.  er  hjer,  er  hann  óskiljandi;  „fót- 
iaus"  er  vitleysa  og  afbakað  úr:  fatllaus,  þ.  e.  fatlalaus,  án 
bands,  af  fatli  (eldra:  fetill);  Pjetur:  Ee  faller  af  fattelos  byrde, 
en  hjer  er  fatte-  rángt  f.  fatle-;  sbr.  fetlabyrðr  að  fornu. 

dagur  3.  Sbr.  ívar:  Dagen  er  aldri  saa  lang,  det  ei  kjem 
eingong  kvelden.  Á  d.  Alie  dage  have  kvæld  (P.  Syv).  — 
4.  ívar:   Ein   skal   ikkje  rosa  dagen,  fyrr  kvelden   er   komen. 

—  10.  ívar:  Lat  kvar  dag  hava  si  sorg.  —  15.  ívar:  Ein  god 
dag  kjem  aldri  for  seint.  —  17.  ívar:  Naar  dagen  kjem,  so 
kjem  det  raad;  líka  á  d.  —  21.  P.  Syv:  I  dag  mig,  i  morgen 
dig. 

dans  3.  Á  d.  Der  horer  mere  til  end  et  par  korksko  (rode 
sko;  P.  Syv).  —  4.  Pjetur:  Gonger  du  i  dans  da  se  hvem  du 
tager  om  hánd. 

dauði  3.  Á  d.  Doden  ender  det  onde.  —  6.  ívar:  Dauden 
blæs  ikkje  i  lur  fyre  seg;  Pjetur:  Doden  blæs  ej  i  basune 
(I)ud)  fore  seg.  —  8.  =  á  d.,  líkt  hjá  ívari. 

dauður  4.  Pjetur:  Dode  ere  ded  mands  venner. 

deyja  1.  ívar:  Eingong  döya  skal  alle  mann;  líka  á  d.  — 
6.  ívar:  Han  döyr  som  er  feig  (og  liver  som  er  seig);  Pjetur: 
De  d0  alle  som  feje  ere.  —  10.  ívar:  D'er  betra  a  döya  med 
æra  en  liva  med  skam;  Pjetur:  Bedre  er  at  do  en  med  sorg 
at  leve.  —  11.  Ekki  dvín:  ekki  =  sorg.  —  14.  Pjetur:  Han 
d0r  icke  som  djurt  kober. 

djarfur  Pjetur:  Hver  er  djærv  over  delder  lád. 

dómari  Pjetur:  Det  er  ei  godt  at  dele  med  sin  dommere. 

dóítir  2.  Pjetur:  Dotter  farer  gerne  i  moders  særk;  ívar: 
Dotteri  gjeng  i  mor  sin  særk  osfrv. 

draga  1.  ívar:  Det  er  lett  aa  draga,  som  l0yp  av  sielvo 
seg.  —  7.  Haft  um  spil,  þegar  dregið  er. 

draumur  6.  Sbr.  d.  Drömme  er  skyggen  ligest. 


206 


drekka  2.  Pjetur:  Drick  som  gæst  og  æd  som  hjemme  er 
van.  —  3.  Á  víst  við  drykkju  Þórs  hjá  Útgarðaloka.  —  7. 
ívar:  Drukken  manns  ord  er  draumom  like. 

dúfa  2.  P.  Syv:  Det  dunner  ikke  dert,  der  duen  danser. 

duga  3.  ívar:  Det  dugjer  inkje  ufreistat. 

dul  Þetta  orð  var  kvennkyns  að  fornu;  dulinn  í  2  er  víst 
f,  dulina. 

dyr  2.  Pjetur:  Ofíe  gælder  dör  stackarle  vrede. 

dæma  1.  Sbr.  ívar:  D'er  vandt  aa  döma  i  si  eigi  sak.  — 
2.  ívar:  Det  dömer  kvar  etter  sit  vit. 

eftir  ívar:  Det  er  ikkje  atter  det  som  av  er. 

eiga  5.  ívar:  D'er  betra  aa  eiga  en  aa  ynskja. 

eik  3.  Sbr.  d.  Intet  træ  er  sá  rent,  det  haver  jo  en  kvist, 

einn  4.  Pjetur:  Bedre  er  ene  at  være  en  ond  stalbroder 
at  have. 

eldur  1.  Pjetur:  Af  liden  gnist  vorder  ofte  stor  ild.  — 
5.  Pjetur:  Hvo  ild  vil  have  han  skal  lede  i  asken.  —  7. 
Pjetur:   Da   er  ild   god    inde  nár  huseglene   hænger  ude.  — 

8.  Pjetur:    Man    er   der   helst   som    iiden    brænder   bedst.  — 

9.  Sbr.  ívar:  Ein  fær  tola  röyken  fyre  elden  si  skuld.  Líka 
á  d.  —  10.  Pjetur:  Du  skalt  i  ilden  rage  om  du  vilt  venner 
verme. 

elja  vefur? 

elska  4.  Líkt  á  d. 

endir  2.  ívar:  Ein  ende  skal  allting  hava.  —  3.  ívar: 
Naar  enden  er  god,  so  er  alt  godt  =  d. 

epli  1.  Sbr.  Pjetur:  Godt  træ  (god  rod)  bær  gærne  gode 
æble.  —  3.  Pjetur:  Bædre  er  æblet  givet  end  ædet. 

erfíngi  Á  d.  Arvings  grád  er  halv  latter  (P.  Syv). 

erkibiskup  Pjetur:  Man  gör  ei  god  erkebisp  af  en  frádser. 

eyra  6.  óhljóðs,  af  óhljóður  =  ekki  hlustandi. 

eyrir  5.  Sbr.  Pjetur:  Den  penning  er  ondt  at  holde  som 
ud  skal. 

fá  4.  Pjetur;  Hvo  lidet  sár,  han  lidet  fár;  gamla  myndin 
„sær"  er  hjer  framkomin  til  að  fá  hendínguna. 

faðir  1.  ívar:  D'er  faae  som   fader  og  ingen  som   moder. 

fagur  2.  ívar:  Det  er  ingen  væn,  daa  han  græt. 

fálki  Á  d.  Det  er  ondt  at  lokke  hoge  med  tomme  hænder. 

falla  8.  ívar:  Det  stundom  fell  og  stundom  flöder;  Pjetur: 
Stundom  falder  og  stundom  flöder. 

fantur  2.  Pjetur:  Folsk  mands  kniv  er  först  i  smöret. 


207 


fara  7.  Pjetur:  Ee  far  (B:  fanger)  hver  som  han  er  för; 
er  fer  mislesið  f.  fær? 

fasta  Pjetur:  Han  haver  godt  at  faste  som  finder  fiske  pá 
sin  diske. 

fátækur  2.  Pjetur:  Fattig  man  skal  ei  have  faver  eller 
feder  hest.  —  3.  Ee  haver  fattig  mand  bo  pá  bage.  —  5. 
Pietur:  Fattig  mands  forde  ere  alle  odkænne.  —  7.  Pjetur: 
Fattig  mands  kæde  haver  mange  ulæde.  —  18.  Pjetur:  AF 
lidet  og  lidet  sanker  fattig  kone  barn;  ísl.  þýðarinn  hefur  mis- 
skilið  „barn"  sem  væri  það  þolfall,  en  það  er  þágu^all  („handa 
barni  sínu").  —  7  og  16  er  víst  upphaflega  eitt  og  hið  sama; 
Pjetur  hefur:  Fattig  mands  kæde  haver  mange  ulæde  (=  fá- 
tæks  manns  kæti  hefur  mörg  ólæti);  16  er  rjettara;  í  7  er 
„kæde"  misskilið  sem  „keðja"  (festi),  og  eftir  því  hefur  „ulæde" 
verið  breytt;  7  er  líklega  miklu  ýngri  þýðing;  jeg  hef  þó  ekki 
viljað  sleppa  því. 

feginn  1.  ívar:  Han  verd  tvo  gonger  fegen,  som  kviler  paa 
ein  stein. 

feigur  2.  Úr  Sólarljóðum,  36.  v.  —  16.  ívar:  Det  veit  ingen 
kvar  den  feige  flakkar. 

feitur  3.  ívar:  Det  feite  vil  altid  uppe  fljota;  Pjetur:  Det 
fede  vil  altid  oppe  flyde. 

feykir  Hjer  mun  átt  við  faldafeykir. 

fíngur  1.  ívar:  Fijigrarne  minnast  det  dei  fyrr  hava  gjort. 

—  3.  Á  d.  Han  skal  have  fingre  af  jærn  som  fenden  skal  flá. 
fiskur  8.  Á  d.  Fisken   har  godt,  den   drikker  nár  den  vil. 

—  9.  ívar:  D'er  betre  smaae  fiskar  end  tome  diskar. 
fjandinn   2.  Pjetur:   Hvar  fenden   er  ikke   selv  der  haver 

han  sit  visse  bud.  —  4.  Á  d.  Han  má  se  ilde  ud  som  vil 
skræmme  fanden.  —  7.  Á  d.  Nár  hver  tager  sit,  har  fanden 
intet. 

fje  17.  ívar:  Alt  fe  er  sin  herre  likt.  —  26.  Pjetur:  Ondt 
er  at  báse  fore  ufod  fæ. 

flá  Pjetur:  Den  flár  som  en  stympere,  der  fonger  hverken 
krop  eller  skind. 

flas  3.  ívar:  Det  kjem  sjeldan  fjas  til  fagnad. 

flesk  3  er  orð  Plógs  svarta  til  Eiríks  lambs,  Knytlinga 
103.  kap. 

flík   fjefurða  =  mikið  verð  („res   promercalis"  Bj.  Hald.) 

fljúga  2.  ívar:  D'er  vondt  aa  fljuga  vengjelos. 

fluga  1.  ívar:  Svoltna  flugor  stinga  saart. 


208 


flýja  2.  Pjetur:  Bædre  er  at  fly  end  ilde  fikte  (sbr.  for- 
málann). 

fól  5.  Pjetur:  Ee  stonder  folsk  til  benen  verke. 

foli  1.  ívar:  Kipen  fole  verd  ein  god  hest. 

fólskur  1.  Pjetur:  £e  vinder  folsk  mand  forste  leg. 

forlög  5.  ívar:  Det  kann  ingen  fraa  si  forloga  fly.  Líkt  á  d. 

forvitinn  1.  ívar:  Den  som  ikkje  er  forviten,  verd  ikkje 
vis. 

fótur  2.  Pjetur:  Ee  gror  gongendis  fod,  ee  svælter  siddende 
krage. 

freista  ívar:  Freistat  er  ikkje  fullgjort. 

freyja  Hvað  merkir  orðið? 

frost  fáar  af  fár  o:  skínandi,  skær. 

frændi  1.  Pjetur:  Farende  er  fester  öre;  málsh.  þýðir:  sá 
eyrir  sem  er  festur  (veðsettur)  er  farandi  o:  verður  að  borga; 
ísl.  þýðandinn  hefur  alveg  misskilið  eða  mislesið  máish.  — 
3.  Sbr.  ívar:  Der  er  fjord  imillom  frendar.  —  5.  ívar:  Frende 
er  frende  verst,  sa  reven  um  dei  raude  hundarne;  h'kt  hjá 
Pjetri. 

fugl  2.  ívar:  Fuglen  er  ikkje  flöygd  med  same  han  kjem 
or  egget.  —  3.  ívar:  Det  syng  kvar  fugl  med  sinom  nebb.  — 
9.  Á  d.  Man  ser  pá  reden,  hvad  fugi  der  er  inde.  —  11.  ívar: 
Tvo  fug'ar  bera  betre  til  reids  en  ein  =  Pjetur.  —  13.  ívar: 
D'er  laak  fugl  som  skjemmer  sit  eiget  reid;  líkt  hjá  Pjetri.  — 
15.  ívar:  D'er  ikkje  alle  fuglar  haukar  =  Pjetur.  —  18.  ívar: 
Ein  fugl  i  handi  er  betre  en  tie  i  skogen;  líkt  hjá  Pjetri.  — 
19.  Pjetur:  Den  fugl  er  snart  kryst  i  hende  er;  hjer  hlýtur 
„kjörinn"  að  vera  rángt  (kreistur?).  —  20.  ívar:  Fyrste  fuglen 
fær  fyrste  kornet  =  Pjetur. 

fullur  1.  ívar;  Det  kann  vera  fullt  um  det  ikkje  flöder 
utyver.  —  4.  Á  d.  Fuld  krop  gal  kop.  —  5.  Sbr.  ívar:  Den 
fuUe  veit  ikkje,  kvat  den  fastande  tarv. 

fylgja  1.  ívar:  D'er  mangt  som  farande  fylgjer. 

fæða  2.  Pjetur:  Fod  mig  i  ár,  jeg  vil  fode  dig  ad  áre. 

gagn  4.  Pjetur;  Sk0th  er  gavn  gjort,  skær  af  flykket. 

gagnstígur  Pjetur:  Gensti  vorder  ofie  glapsti. 

gamall  1.  Á  d.  De  gamle  er  to  gange  börn.  —  3.  ívar: 
D'er  ofta  godt  som  dei  gamle  kveda.  —  20.  Pjetur:  Ee  gjus 
den  gamle  det  han  pá  ilden  sade. 

gaman  3.  ívar:  Det  verd  mangt  fyre  gaman  gjort. 

gánga  5.  Sbr.  ívar:  Det  gjeng  ikkje  alt,  som  ein  gissar. 


209 


garður  1.  ívar:  Det  skal  vera  gard  imillom  gode  grannar; 
annars  kemur  setníngin  fyrir  í  Gulaþíngslögum  fornu.  —  2. 
ívar:  Det  vil  alle  kliva  den  garden  som  laagaste  er;  Pjetur: 
Man  gonger  gærne  over  gerdet  som  det  er  lavest. 

gás  Hjer  er  „gás"  haft  um  getnaðarlim  kvenna. 

gefa  3.  Pjetur:  Den  giver  mest  der  mindst  formá.  —  8. 
ívar:  D'er  alt  godt  som  gjevet  er. 

geit  3.  ívar:  Han  er  gjengen  den  dagen  daa  geiti  var  feit; 
Pjetur:  Den  dag  er  gongen  som  geden  var  fed. 

gestur  4.  Sbr.  ívar:  Ringaste  gjesten  iieve  glöggaste  auga; 
Pjetur:  Gestens  0ge  er  glugaktigt. 

geta  3.  Ivar:  Det  verd  alt  gjetet  som  gjort  er. 

geyma  1.  ívar:  D'er  betre  göymt  en  glöymt.  —  6.  Pjetur: 
Den  gemmer  tii  möss  til  mörgen  gemmer. 

gifta  2.  Á  d.  Bedre  ugift  end  ilde  gift. 

gíll  Sbr.  ívar:  Det  gjeng  sjeldan  gil  etter  sole  utan  det  er 
fyre  godo. 

gjald   2.  Pjetur:  Bedre  er  gammel  gæld  end  gammel  sag. 

gjalda  2.  Pjetur:  Hvo  ei  haver  gris  han  skal  betale  med 
kroppen. 

gjöf  4.  Líkur  málsh.  hjá  Pjetri  (nr.  252).  —  10.  Pjetur: 
Jeg  lover  alle  gaver  uden  kelvehug. 

gjör  Finst  í  Hákonarmálum. 

gras  2.  ívar:  Det  gror  ikke  gras  i  aalmenningsvegom, 

greppur  o:  greppur  í  fiski? 

Grímseyjarsund  vör  =  árartog. 

gripur  GJ  ritar  korgripina,  en  það  hlýtur  að  vera  rángt. 

grís  1.  Sbr.  ívar:  Sui  bryt  og  ungarne  nyt;  Pjetur:  Ofte 
gæller  grisse  det  gammel  svin  gjorde. 

grýta  ívar:  Det  vil  kvar  kara  eld  under  si  gryta. 

guð  3.  Málsh.  er  óskiljandi  á  ísl.;  Pjetur:  Gud  giver  alt 
godt  men  dach  (o:  tag)  ikke  oksen  om  hornene;  sænski 
málsh.  hljóðar:  .  .  .  och  ey  leder  han  uxa  med  horn  i  gard; 
lat.:  Dat  deus  omne  bonum  sed  non  per  cornua  taurum,  sem 
svarar  vel  til  þess  sænska;  þ.  e.  guð  gefur  alt  gott,  en  þó 
leiðir  hann  ekki  uxann  á  hornunum  til  manns;  maður  verður 
líka  að  gera  eitthvað  sjálfur.  —  7.  Sbr.  ívar:  Den  som  gud 
vil  spara,  skal  aldri  illa  fara. 

gull  3.  Sbr.  ívar:  Gull  er  gull,  um  det  endaa  ligg  i  sorp- 
dungen.  —  8.   ívar:   Ein   kann   köypa   gullet  for  dyrt  og.   — 

14 


210 


15.  Pjetur:  Man  gömmer  (höll  B)  ej  vel  guld  under  gedde- 
tunge.  —  20.  ívar:  Det  er  ikkje  gull  alt  som  glimar. 

gýgur  Eftir  skýríngu  Skevíngs  er  gýgur  =■  áma  (tröllkona), 
hjer  =  ámusótt, 

gylla  2.  ívar:  Ein  skal  ikkje  gylla  det,  som  ikkje  er  gull 
verdt;  Pjetur:  Man  skal  ei  golle  det  som  ei  er  guldt  værdt. 

háðkjaftur  Pjetur:  Kringeldrivere  haver  hvas  kniv  og  tom 
bug.  Sama  finst  við  „boðsletta". 

hafa  6.  ívar:  Den  som  inkje  heve,  han  inkje  misser. 

haltur  3.  ívar:  Han  er  ikkje  saa  halt  som  han  hinkrar. 

hani  1.  ívar:  D'er  kvar  hane  byrg  paa  sin  eigen  mok- 
dunge;  Pjetur:  Hjemme  er  hane  djærvest. 

hár  (2)  4.  Er  málsh.  rjettur.'^ 

harður  Sbr.  d.  Hart  mod  hart,  sagde  fanden,  han.  vendte 
rumpen  imod  torden. 

haukur  1.  Valla  rjett,  við  klær?? 

hegri  1.  Pjetur:  Hvart  hejren  flyer  da  forer  han  halen 
med  sig. 

heill  (2)  1.  Pjetur:  Bedre  er  hel  end  hundred  mark. 

heima  3.  Pjetur:  Hjemme  er  best  at  hviles.  —  6.  ívar: 
Heime  er  kvar  mann  herre. 

her  1.  ívar:  Hovudlaus  her  kann  illa  strida;  Pjetur:  Ilde 
strider  hovedlos  her. 

herma  ívar:  Den  som  hermer,  gjerer  det  ikkje  betre  en 
det  er. 

herra  1.  Sbr.  ívar:  Alle  vilja  herre  vera,  ingen  vil  sekken 
bera.  Sama  á  d.  —  3  er  lagað  eftir  d. 

hestur  2.  Sbr.  ívar:  Det  syner  paa  hesten,  kvat  hage  han 
gjeng  i.  —  5.  ívar:  Viljug  hest  skal  ein  maateleg  rida.  — 
8.  Pjetur:  Liden  hest  er  mest  i  vandet  (þ.  e.  lítill  hestur  að 
mestu  leyti  allur  niðri).  —  11.  Pjetur:  Lidet  hestekob  gör 
stakket  dags  reise.  —  15.  ívar:  Gjeven  gamp  skal  ein  ikkje 
sjaa  paa  tennerna;  Pjetur:  Man  skal  ei  se  given  hest  i 
munde. 

heyra  5.  Pjetur:  Oft  er  huU  (hult)  horelse  ner.  Þessi 
gamli  málsh.  hefur  líka  verið  tekinn  frá  Pjetri,  því  að  Ske- 
víng  hefur  líka:  hulinn,  misskilníngur  á  „hull". 

hjól  2.  Sbr.  Pjetur:  Ee  ris  kiv  af  værre  hjul. 

hjón  3.  Pjetur:  H(i)onens  troskab  styrker  bondens  boskab. 
—  6.  Pjetur:  Ee  glædes  hion  af  venners  tilkomme. 

hnútur  ívar:  D'er  kvar  sin  knut  kunnig. 


211 


hóf  2.  ívar:  Hov  er  alltid  hollaste.  —   13.  Úr  Svarfdælu. 

hold  2.  Pjetur:  Faver  er  huld  fjærn  been  (B:  Faverd  er 
huld). 

hor  básálfur  =  smjer. 

hóra  Á  d.  For  én  mands  skyld  bliver  ingen  kvinde  til 
hore. 

hrafn  1.  fari-hræ,  hræ  af  mögru  dýri;  Bj.  Hald.  hefur: 
fariroð  (-skinn),  húð  af  hordauðu  dýri.  —  3.  ívar:  Den  eine 
ramnen  hogg  ikkje  augat  or  hinom.  —  6.  loðinn  o:  sauðinn. 

—  14.  Sbr.  Pjetur:  Kragen  er  ei  diss  hvidere  at  hun  tor 
sig   tit. 

hreinn  Líklega  afbakað  úr:  Gott  er  til  gjörs  að  taka,  sjá 
gjör. 

hrís  Sbr.  Pjetur:  Ris  gör  godt  barn. 

hrísla  Pjetur:  Det  vore  en  god  tive  {=  tjúga),  havde  hun 
tvo  grene;  hjer  er  „hrísla"  sett  af  misskilníngi. 

hræddur  3.  ívar:  Han  er  myket  rædd,  som  ikkje  torer 
skjelva;  Pjetur:  Han  er  rædder  som  ei  törv  skælve. 

húð  Á  d,  Gammeit  læder  vil  have  megen  smörje. 

hugur  7,  Pjetur:  Sörgende  hug  gör  blege  kinder. 

hundrað  2.  Sjá  formálann. 

hundur  8.  Pjetur:  Giv  ei  hunden  men  halen  rores.  — 
9.  Pjetur:  Katten  tjæn  sin  frue  og  hunden  sin  herre.  —  11. 
Pjetur:  Hund  er  djærvest  for  sin  egen  dör.  —  13.  ívar: 
Heime  er  hunden  djervaste;  Pjetur:  Hjemme  er  hunden 
djærvest.  —  19.  ívar:  Det  gjeng  stundom  aat  hundom,  som 
ikkje  var  eslat.  —  20.  Pjetur:  Af  lepp  vorder  hunden  leer- 
ædig.  —  21.  Pjetur:  Flykket  hænger  ei  sá  h0gt  at  hunden 
ei  akter  sig  benet.  —  24.  ívar:  Hunden  gnell  ikkje  fyre  ein 
beinkast;  Pjetur:  Sjælden  gör  hund  af  bens  hug.  —  31. 
Pjetur:  Ee  leger  racke  men  gammel  hund  vil.  —  32  =  31 
en   liggur  rángt.  —  33.  Pjetur:   Liden   hund   er  lenge   rakke. 

—  34.   Pjetur:   Der  er  ont  at   kenne  gammel   hund  at  kure. 

—  36.  ívar:  Terren  hund  fær  rivet  skinn.  —  39.  Pjetur: 
Hunden  skal  ei  lobe  efter  hver  mands  hvittel.  —  43.  ívar: 
D'er  fleire  flekkutte  bikkjor  en  presten  si.  —  48.  Pjetur: 
Kaste  hund  i  Jordans  flod  da  er  hund  som  fore  var.  —  56. 
Pjetur:  Ee  voxer  rakke  tand  men  gammel  hund  bider  ben. 

húni  Líklega  afbakað  orð;  híínn  =  bjarnarúngi? 
hvalur  Pjetur:  Der  kommer  ei  hvert  ár  hval  til  lande. 

14* 


212 


hvinn  1.  Hjá  GJ  hljóðar  málsh.  skiljanlega;  en  Pjetur 
hefur:  Ofte  er  hvyn  under  hvidt  lin  (skind  B);  á  d.  hefur 
málsh.  2  myndir  og  hvortveggi  finst  í  ísl.;  „skinn"  er  upp- 
haflega  orðið;  það  sýnir  sænski  og  latínski  málsh. 

hvíla  Pjetur:  Han  bliver  t0sver  hvilt  pá  stenen  sidder. 

hætta  (2)  Sbr.  Pjetur:  Nár  legen  er  bedst  da  skal  man 
oppe  holde. 

höfuð  3 — 4.  Sbr.  Pjetur:  Nár  bugen  er  fuld,  da  er  hovedet 
glad. 

hönd  4.  Pjetur:  Hand  skal  hand  fonge  [eller  mund  men- 
sværje].  —  8.  ívar:  Manga  hender  gjera  snart  verk.  —  14. 
Pjetur:  Ofte  er  trevne  hender  under  reven  kábe.  —  15.  ívar: 
D'er  laak  hand,  som  ikkje  vil  verja  hovudet;  Pjetur:  Det  er 
en  ond  hánd  ei  vil  sit  hoved  værje.  —  23.  ívar:  Den  eine 
handi  tvær  den  andre;  Pjetur:  Hánd  skal  anden  tvo  eller 
báde  urene  blive.  —  38.  Pjetur:  Det  er  ont  tom  hánd  frem 
at  række.  —  44.  ívar:  Det  kysser  sume  den  handi,  som  dei 
vilde  var  av;  Pjetur:  Man  kysser  ofte  den  hánd  han  ville  af 
være. 

illur  26.  Pjetur:  Man  má  sá  lenge  venjes  vid  ont  at  man 
tykkes  det  er  godt.  —  52.  Pjetur:  Onde  mænd  áringe  spille 
[fordi  kommer  avlen  sildej.  Annars  finnast  ýmsir  málsh.  líks 
efnis  og  þeir  er  hjer  eru  á  d. 

já  1.  Pjetur:  Nei  og  ja  göre  lang  trætte. 

járn  3.  ívar:  Ein  fær  smida  jarnet  medan  det  er  heitt; 
Pjetur:  Man  skal  slá  jærn  men  det  er  het.  —  5.  Sama  finst 
í  öðrum  norrænum  málum. 

jörð  3.  Pjetur:  Jorden  er  altid  frosen  for  utrevne  svin. 

kaka  1.  Pjetur:  Did  kommer  kage  som  kone  vil.  —  3. 
Pjetur:  Hver  rager  ild  til  sin  kage. 

kál  4.  Pjetur:  Han  er  værd  sit  kod  som  ád  sin  kál. 

kálfur  5.  Sbr.  Rígsþ.  Vas  kálfr  soðinn  krása  beztr.  —  10. 
kirna  =  deila,  þræta. 

kapp  4.  GJ  ritar  ýta,  sem  hlýtur  að  vera  rángt. 

Kári  Sjálfsagt  Njálu-Kári. 

karl  3.  Pjetur:  Man  finder  det  ofte  i  bondens  vere,  som 
man  ei  finder  i  kongens  sal.  —  11.  ívar:  Det  var  nær  nosú 
sa  guten,  han  fekk  eit  skot  i  augat. 

karskur  borð  o:  á  skipi  (á  sióhrakníngi). 

kast  3:  teníngs-kast. 

kasta  1.  um  teníngskast. 


213 


kaup  4.  Sbr.  Pjetur:  Den  haver  svart  kob  som  nodiss  til 
at  l0be. 

kaupmaður  1.  ívar:  D'er  kleen  kaupmann  som  lastar 
sine  eigna  varor. 

kenna  2.  Pjetur:  Hvo  som  skalken  kenner  han  kober 
honum  ei.  —  8.  ívar:  Der  ein  ikkje  kjem,  verd  ein  ikkje 
kjend. 

ker  1.  Pjetur:  Hvært  kar  stonder  pá  sin  bádn. 

kerlíng  2.  Pjetur:  Kerling  vil  have  sin  trættetrád.  —  10. 
Sýnist  vera  rángur;  vantar  ekki  sagði  á  eftir  keriíng? 

ket  Pjetur:  Det  kod  er  sodest  som  sider  nest  bened. 

ketill  2.  Á  d.  Smá  gryder  har  og  örer. 

kið  kjaffi  — -  kjappi  (hafur). 

kingja  í  GJ  skrifað  „kýktu". 

klámhögg  Á  eflaust  við  það  sem  segir  í  Hrólfss.  Gaut- 
rekss.  13.  kap. 

klof  Pjetur:  Det  koster  ben  at  ride  pá  stav. 

klókur  2.  Pjetur:  Nár  kyndeg  kommer  til  klog  da  haver 
klog  tabet. 

klæja  3.  Pjetur:  Man  skal  ei  k!á  der  som  man  ei   kleer. 

kona  20.  ívar:  Han  köyrer  godt  lass  i  garden  som  ei  god 
kona  fær;  Pjetur:  Han  ager  godt  læs  i  gárd  en  god  hustru 
fár.  —  26.  Pjetur:  Skvalder  diukner  fore  god  kones  dör.  — 
46.  Pjetur:  Der  kvælles  ei  som  kvinner  drikke;  „vel"  er  röng 
viðbót.  —  49.  Pjetur:  Man  skal  ei  kaste  sort  kone  til  sænge- 
fjæl.  —  46.  Sjá  formálann. 

konungr  3.  ívar:  Kongar  hava  mange  öyro. 

korn  1.  Pjetur:  Det  er  alt  godt  af  korn  kommer. 

kráka  1.  Pjetur:  Kragen  er  fordi  ond  at  hun  siger  sand- 
ingen.  —  2.  Pjetur:  Kragen  er  ei  diss  hvidere  at  hun  tor  sig 
tit.  —  3.  ívar:  Fljugande  kraaka  finn  eittkvart  til  loda,  den 
sitjande  fær  svelta. 

kraki  Á  að  rita  Kraka  (o:  Hrólfi)? 

krjúpa  1.  Sbr.  ívar:  Ein  fær  krjupa  til  dess  ein  lærer 
ganga.  Líka  á  d. 

krókur  1.  Sbr.  ívar:  Det  krokjer  seg  til  krok  som  krok 
skal  vera.  —  3.  Kemur  fyrir  í  Sturlúngu;  krókur  er  hjer  víst 
á  skipi  svo  nefndur,  og  „bylgja"  hugsað  sem  frumlag  í  „reis". 

kveða  1.  ívar:  Det  kved  ingen  betre  en  hann  kann. 

kvíði  Pjetur:  Ee  kærer  hver  man  sin  kvide. 

kvikur  2.  Pjetur:  Det  er  ilt  kvig  man  at  brænde. 


214 


kvörn  Sbr.  Pjetur:  Gerig  kvern  maler  alle  hánde  korn. 

kyn  4.  Er  víst  afbökun  af  málsh.  við  kið. 

kýr  2.  Pjetur:  Bedre  er  en  ko  med  ro  end   syv  med   uro. 

—  6.  Sbr.  Pjetur:  Jeg  vurder  ei  hvart  koen  gonger,  fonger 
jeg  mælken.  —  7.  Á  d.  Koen  malker  ikke  des  mere  at  bötten 
er  stor.  —  8.  ívar:  Svarta  kyr  giva  kvit  mjölk;  Pjetur:  Svart 
ko  giver  hvid  mælk.  —  9.  ívar:  Det  hjelper  litet  at  kui 
mjölkar,  naar  ho  spenner  mjölkebytta  ikoU.  Líkt  á  d.  —  13. 
ívar:  Det  kann  koma  den  dagen,  daa  kui  treng  rova  si; 
Pjetur:  En  kommer  den  dag  at  koen  tör  sin  hale  ved.  — 
19.  ívar:  Kui  vil  ikkje  hugsa  at  ho  heve  voret  kalv. 

köttur  9.  ívar:  Di  meir  ein  stryker  katten,  di  högre  rejser 
han  rova.  Sama  á  d.  —  9.  Pjetur:  Katten  vil  vel  have  fisken, 
men  han  vil  ei  væde  kloerne.  —  15.  ívar:  D'er  ikkje  for- 
budet  at  katten  ser  paa  kongen;  líkt  á  d. 

lán  10.  ívar:  Laan  skal  koma  heilt  heimatter.  —  11.  Pjetur: 
Laan  bör  at  gonge  lakkelost  hjem. 

land  3.  ívar:  Lands  vis  er  lands  pris. 

landvör  ? 

lángur  1.  ívar:  D'er  mangein  lang  og  lat  osfrv, 

lás  1.  Pjetur:   Bedre  er  liden   navle   fore  hus  en   ængen. 

—  2.  Pjetur:  Lás  gör  hjon  sátte. 

lasta  2.  ívar:  Lasta  ikkje  den  som  er  lik  deg  sjölv. 

latur  13.  Pjetur:  Lad  man  er  længe  usæl.  —  15.  ívar: 
Han  er  lat  som  lastar  logni  [af  því  að  hann  neyðist  þá  til  að 
róaj. 

liður  2.  hitta  í  lið  —  hitta  liðamót  (þegar  ket  skal  höggvið 
eða  deilt),  hitta  hið  rjetta  tækifæri,  koma  til  þæginda. 

leika  3.  Pjetur:  Godt  er  at  lege  nár  tærningen  vil  vel. 

leikur  3.  ívar:  Naar  leiken  er  best,  skal  ein  helst  halda 
upp;  líkt  á  d. 

leysa  Málsh.  kemur  fyrir  sem  viðkvæði  í  þjóðkvæðum. 

líf  2.  ívar:  Livet  er  alle  mann  ufalt. 

lifa  6.  Pjetur:  Den  lever  ei  lenge  som  iniet  angest  bider. 

—  13.  annan  o:  merkidag. 

líki  ívar:  Han  finn  vel  sin  like  som  leitar. 
líkur  1.  ívar:  D'er  mangt  odro  likt.  —  2.  ívar:  Likt  sökjer 
likt.  —  3.  Pjetur:   Ee  S0ges  sellige  sammen  ride  nidinge. 
lítill  1.  Sbr.  ívar:  D'er  ieidt  vera  liten  [og  laast  vera  stor]. 

—  13.  ívar:    Ein  kann  lenge  litet  göyma.  —  15.  ívar:  Nokot 


215 


litet  og  litet  meir  kann  eingong  verda  myket.  Á  d.  Lidet  og 
lidet  gör  meget.  —  17.  ívar:  D'er  betre  litet  en  inkje. 

Ijettur  3.  Sbr.  Létt  er  lauss  at  fara  í  Sólarljóðum. 

Ijúfur  6.  Pjetur:  Sá  duer  lev  som  lönt  er;  hjer  er  lev 
—  lyf  misskilið. 

Ijúga  2.  Pjetur:  Han  lyver  ofte  som  meget  vil  tale.  —  9. 
Sbr.  Pjetur:  Tvá  mue  sá  lyve  at  den  tridje  hænger. 

loðinn  Pjetur:  Man  skal  ei  alt  svide  som  ládet  er. 

lof  5.  ívar:  Ein  fær  ofta  lov  fyre  litet  og  last  fyre  endaa 
mindre;  Pjetur  eins. 

lofa  2.  ívar:  Ein  skal  so  rosa  den  eine,  at  ein  ikkje  lastar 
den  andre.  —  6.  ívar:  D'er  lettere  aa  lova  en  halda.  —  9. 
ívar:  Ein  skal  lova  varlege  og  halda  det  vel.  —  10.  ívar: 
D'er  betre  aa  inkje  lova  en  illa  halda. 

lófi  2.  Pjetur:  Ont  er  at  plokke  hár  af  love. 

lok  (2)  Nafn  á  illgresi. 

lokka  ívar:  Han  er  god  aa  lokka  som  etter  vil  hoppa. 

lostverk  Úr  Hugsvinnsmálum. 

lús  1.  ívar:  Det  bit  saart  svolti  lus.  —  3.  ívar:  Ein  skal 
ikkje  setja  lus  i  skinnfelden,  ho  kann  vel  koma  der  sjölv. 
Líka  á  d. 

lúta  2.  ívar:  Han  fær  luta  som  heve  laage  dyrrer;  Pjetur: 
Han  skal  lude  som  lave  have  dörre. 

lykill  Sbr.  ívar:  Det  heng  ikkje  alle  lyklar  i  eitt  belte; 
Pjetur:  AUe  nogle  ere  ikke  bundne  ved  en  kones  artz. 

lýti  1.  Sbr.  ívar:  D'er  ingen  lytelaus  funnen. 

lækur  2.  Pjetur:  Monge  bække  og  smá  göre  en  stor  á. 

læra  I.  ívar:  Ein  lærer  saa  lenge  som  ein  liver;  líka  á  d. 

læti  1.  Getnamaður? 

lög  I.  Með  þessu  byrja  hin  gömlu  jósku  lög;  fyrri  hlutinn 
finst  og  í  fornnorskum  og  sænskum  lögum.  —  2.  Finst  líka 
í  jósku  lögum,  en  er  hjer  tekið  úr  Pjetri:  Vore  ei  lov  i 
lande  da  toge  hver  som  han  finge.  —  3.  Pjetur:  Sá  gonger  lov 
som  hun  haver  tov;  þetta  orð  „tog"  er  alment  skilið  svo  sem 
það  sje  skylt  'að  teygja',  en  svo  er  ekki;  orðið  merkir  „sann- 
aðarmenn,  er  skyldu  allir  saman  rannsaka  mál  og  síðan  sanna 
skoðun  sína  með  eiði,  ef  krafist  var".  —  6.  hvetja?  —  7.  Úr 
Hugsvinnsmálum. 

löngutöng  Málsh.  merkir  lítilsvirðíng. 

maður  4.  Pjetur:  Den  er  mand  som  gör  mands  gærning. 


216 


—  31.  Pjetur:  Du  skal   enten  være   mand  eller  mus.  —  38 
Sbr.  ívar:  Det  syner  paa  kjeraldom  kvat  kallen  er. 

magi  3 — 4.  Sbr.  Pjetur:  Ee  leger  barn  at'  fuld  bug  og  ei 
af  fagre  kiæder.  —  5.  ívar:  D'er  ikkje  alt  i  magen  godt  som 
i  munn  er  sodt  =^  Pjetur. 

mágur  1.  Sbr.  ívar:  Ein  fær  ikkje  meir  en  ein  maag  med 
ei  dotter;  Pjetur:  Du  skal  ei  have  tvo  máge  til  en  dotter. 

mat  3.  ívar:  Dei  er  störst  i  ordom  som  reven  i  rova. 

matur  1.  ívar:  D'er  maten  som  giv  mannen  magt.  —  4. 
Pjetur:  Det  er  godt  at  have  mogen  mad  og  mange  hellige 
dage.  —  7.  ívar:  Sjeldfengen  mat  er  S0t.  —  13.  Pjetur:  Ee 
lettes  madbyrde. 

mein  1.  ívar:  Det  tykkjer  kvar  sitt  mein  saaraste  vera.  — 
9.  Pjetur:  Lönlig  ting  skal  man  lönlig  bære. 

míga  Pjetur:  Han  skal  svie  som  under  piss.er. 

mikill  2,  ívar:  Myket  vil  meir  hava. 

missa  1.  ívar:  Han  misser  ikkje  som  fyrst  fær. 

móðir  6.  ívar:  D'er  mildt  moderhjarta.  —  9.  Pjetur:  Den 
er  moder  som  mad  giver. 

morgun   1.  Á  d.  Morgenlatter  er  ofte  aftengrád. 

morgunstund  í  þessum  (útlenda)  málsh.  er„mund"  í  ísL 

—  hendíngar  vegna  —  sett  í  stað  „munni". 

munnur  9.  Pjetur:  Man  má  báde  le  og  have  en  faver 
mund. 

mús  3.  Sbr.  Pjetur:  Det  er  en  usel  mus  som  ei  haver 
uden  et  hul.  —  6.  Pjetur:  Mus  fjærter  ei  som  hest  uden  rov 
revner;  fetar  í  GJ  er  ef  til  vill  prentvilla;  fretar  stendur  í 
Lsb.  300,  4to.  —  8.  ívar:  Det  gjerer  alt  sin  mun,  sa  musi, 
ho  meig  i  sjoen;  þessi  málsh.  hljóðar  og  svo:  Miklu  skal 
mikið  auka,  sagði  kerlíng,  hún  meig  í  sjóinn. 

múta  3.  Pjetur:  Mude  bryder  sten. 

myrkur  5.  ívar:  Myrkret  löyner  mange  lyte. 

mær  1.  Pjetur:  De  ere  ei  alle  mor  der  have  deiligt  haar 
osfrv.  —   10.  Pjeiur:  Gammel  mo  bryder  alle  kar  sender. 

mör  Á  víst  við  frásögnina  um  Barða  í  Borgarvirki  (sbr. 
Kálunds  útg.  af  Heiðarvígas.  X.— XI.  bls.). 

nafn  1.  ívar:  Eit  namn  lyt  allting  hava. 

náttúra  5.  Á  d.  líkt. 

nauð  I.  ívar:  Naud  gjerer  nasevis;  Pjetur:  Nöd  gör  næse- 
djærv. 

nauðsyn  2.  Pjetur:  Nod  bryder  ret. 


217 


nef  4.  Er  málsh.  rjettur? 

negla  Sbr.  ívar:  D'er  ikkje  verdt  aa  gjera  nygla  fyrr 
baaten  er  bygd. 

nei  Líkt  á  d. 

netla  ívar:  Netla  brenner  vin  og  uvin. 

neyð  4.  Alment,  t.  d.  Pjetur:  Ned  kenner  nogen  kone  at 
spinne.  —  9.  Alment. 

nóg  4.  ívar:  Han  heve  snart  nog  som  er  nögd  med  litet. 

nýr  Líka  á  d. 

óboðinn  L  Pjetur:  Hvor  skal  ubuden  sidde.  —  2.  ívar: 
Uboden  skal  sitja  i  briki. 

ófæddur  Pjetur:  Ont  er  at  báse  fore  ufod  fæ. 

Ólafur  ívar:  Det  segjer  mange  av  honom  Sante  Olav,  som 
ikkje  hava  set  honom. 

óland  Merkir  'annað  land'  o:  en  maður  er  fæddur  á. 

ólög  2.  Pjetur:  Hvo  som  ulov  fester  hannem  ulov  driver. 

ostur  L  Pjetur:  Bedre  er  en  god  ost  end  en  gásevinge. 

Óttar  Nafnið  er  hjer  leitt  af  ótti. 

peníngur  4.  Pjetur:  Pant  bær  penninge  hjem. 

prestur  3.  ívar:  Prestesækken  verd  aidri  fuU;  líka  á  d. 
—  5.  Pjetur:  Det  er  godt  at  vore  præst  om  pásken. 

ráð  10.  ívar:  Ei  god  raad  skal  ein  fylgja  kvar  so  ho  kjem 
ifraa.  —  24.  ívar:  Tak  raad  hjaa  ein  raudskjeggad  mann,  men 
gakk  shart  ifraa  honom;  Pjetur:  Tag  rád  af  r^dskægget  man 
(flere  onde  end  gode). 

rakki  Pjetur:  Ilt  er  rakke  at  lege  med  björnehvalpe. 

raun  2.  Pjetur:  Rön  er  god  dreng. 

refur  2.  Sbr.  ívar:  Gamall  rev  er  vond  aa  veida.  ~  9. 
ívar:  Reven  ranar  ikkje  nær  ved  hidet  sitt;  sbr.  á  d.  Ræven 
bider  ei  pá  den  mark  som  han  er  báren. 

rekkja  4.  Sbr.  Pjetur:  Ræk  foden  sá  at  skinddækkenet 
kan  overgá. 

reyður  Lofkvæðið  um  Jón  Loftsson  (um  1190)  byrjar  svo 
(2.  V.):  Róa  skal  fyrst  |  fjarri  reyði  |  koma  þó  niðr  j  nær  áðr 
lúki;  kvæðið  telur  Noregskonúnga  niður  til  Jóns. 

reykur  2.  Pjetur:  Rogen  kommer  gærne  af  brandene.  — 
5.  Hjer  mun  átt  við  kolagröf. 

róa  3.  ívar:  Ein  skal  fyrst  ro  fyre  næste  næs. 

rúm  1.  ívar:  D'er  betre  eit  rom  er  tomt  en  illa  skipat. 

ræðari  ívar:  Ein  klener  roar  lastar  paa  aararne. 

salt  3.  Á  við  Runólf  goða  er  hann  var  skírður  1000. 


218 


sannur  5.  Sbr.  ívar:  D'er  mangt  sannt,  som  ikkje  er 
segjande. 

sár  (1)  5.  ívar:  Gamle  saar  vilja  seint  gro  atter. 

sauður  9.  ívar:  D'er  klen  saud,  som  ikkje  kann  bera  sitt 
eiget  röyve. 

segja  1.  ívar:   Ein   kann  myket  segja  ein  sumarlang  dag. 

segl  1.  ívar:  Ein  fær  setja  seglet  saa  sem  vinden  blæs.  — 
3.  ívar:  Det  höver  ikkje  same  segl  aat  aiie  baatar. 

seinn  8.  Bæði  hjá  ívari  og  annarstaðar. 

selur  8.  ívar:  Det  hender  ofta  slikt  paa  sjöen,  sa  selen, 
han  var  skoten  i  augat. 

seyðir  3.  allar  seyður  er  afbökun  úr  allir  seyðar. 

síðastur  Sbr.  sögurnar  um  Svartaskóia. 

siður  2.  Pjetur:  Man  skal  sed  folge  eller  land  fly. 

sigla  3.  Pjetur:  Det  duer  ei  at  sejle  i  ugjort  veder;  ógerður 
=  óviss? 

síld  „sendur  eftir  síld"  þ.  e.  drekt. 

sinna  GJ  hefur:  „sinna  (svinna)". 

sjálfur  3.  ívar:  D'er  kvar  seg  sjölv  hollaste;  líka  á  d. 

sjóða  ívar:  Han  skal  myket  sjoda  som  vil  mange  bjoda; 
Pjetur:  Han  skal  meget  siude  som  mange  vil  biude. 

sjón  ívar:  Det  gjeng  syn  fyre  segn;  samnorrænt. 

sjúkur  1.  Sbr.  ívar:  Den  som  sjöiv  er  sjuk  han  kjenner 
sykja  best. 

skaði  1.  ívar:  D'er  betre  halv  skade  en  heil;  líkt  á  d. 

skaf  Börkur  sem  flett  er  af  trjám  og  hafður  til  fóðurs. 

Skálholt  Bolholt,  bær  við  Ytri-Rángá. 

skegg  1.  ívar:  D'er  skyldt  skjegget  og  hoka.  —  2.  Pjetur: 
Det  er  skam  skægget  hage  at  danse;  ísl.  misskilið;  „skægget" 
(=  skeggjaður)  hefur  verið  skilið  sem  „skegginu",  af  skæg. 

skip  1.  Pjetur:  Hver  lader  sit  skib  dybest. 

skjóla  Líkt  á  d.  (Krukken  gár  osfrv.). 

skolH  2.  Líkt  á  d. 

skór  8.  Samnorrænt  (ívar:  Det  veit  ingen  kvar  skoen 
klember,  utan  den  som  gjeng  i  honom). 

skæri  2.  Er  afbakað  úr:  Skömm  eru  skara(r)  lýtin,  sbr. 
skör. 

sleikja  vöru  af  (lýsíngaro.)  „var";  „hann  var  ekki  nógu 
var,  hann  sleikti  þvöru  og  brendi  sig". 

smjör  3.  Pjetur:  Hvo  som  haver  meget  af  smöret  han 
kaster  somt  i  kálen. 


219 


snýta  1.  Pjetur:  Den  er  snart  snoden  som  nesen  er  af 
skáren  (A:  Den  er  snart  snydt,  der  nesen  er  af). 

sofa  3.  ívar:  Det  S0v  ikkje  alt  som  ryt;  sbr.  Pjetur:  Man 
sover  ei  alt  det  man  skryder.  —  5.  ívar:  Sovande  mann  vinn 
ingen  seger. 

sól  3.  Pjetur:  Man  skal  nytte  den  sol  som  da  skin. 

sorg  3.  ívar:  Den  eine  sorgi  slokkjer  den  andre;  líka  á  d. 
—  5.  Pjetur:  Sörgefuld  hov  gör  sáre  0gen  og  svidende  brá. 

spá  5.  Pjetur:  Hvo  som  spár  han  enten  lyver  eller  siger 
sandingen. 

spara  1.  ívar:  Ein  fær  spara  det  som  lenge  skal  vara.  — 
2.  ívar:  D'er  seint  aa  spara  paa  berre  botnen. 

spurn  4.  ívar:  Spotteleg  spurnad  fær  spottelege  svar. 

spyrja  1.  ívar:  Han  lyt  spyrja  som  inkje  veit. 

stafur  1.  ívar:  Ein  krokutt  stav  er  betre  en  ingen. 

stakka  Pjetur:  Det  er  vel,  at  stakke  fik  ikke  hale;  stakka 
=  kýr. 

steik  1.  Pjetur:  Af  den  fede  steg  dropper  de  fede  dráber. 
2.  ívar:  D'er  skrinn  steik  som  ikkje  nokot  dryp  av. 

steinn  3.  ívar:  Det  gror  sjeldan  um  den  steinen  som  ofta 
er  skjeplad;  Pjetur:  Den  sten  vorder  ei  musgrod  som  ofte 
vendes. 

stela  1.  Pjetur:  Han  kan  ilde  stjæle  som  ikke  kan  fjæle. 

stór  1.  ívar:  Stort  höyrer  storo  til.  —  5.  ívar:  D'er  vondt 
hava  tvo  store  i  ein  sekk. 

strá  1.  ívar:  Det  hender  at  straaet  stend  og  det  store  treet 
fell. 

strákur  19.  hnakki  o:  á  fiski  eftir  skýríngu  í  S. 

straumur  ívar:  Den  store  straumen  vil  de  fleste  fylgja. 

stúdent  Vantar  ekki  „ekki"  á  eftir  eru? 

stund  1.  Líkt  hjá  ívari. 

stöpla  Úr  Flóamannas.  28.  kap. 

súpa  2.  Sbr.  ívar:  D'er  S0tt  inn  supa  men  illt  at  atter  luta 
{f.  luka?);  Pjetur:  Soth  er  at  dricke  og  surt  er  igen  at  give. 

súr  ívar:  Den  som  aldri  smakar  surt,  han  skyner  ikke  kvat 
S0tt  er. 

svefn  6.  Pjetur:  Sár  er  den  sövn  som  med  synden  soves. 

sverð  3.  Pjetur:  Krankt  sverd  er  tvenne  mands  rædsle. 

sviði  ívar:  Det  kjem  svide  etter  klaade;  Pjetur:  Ofte 
kommer  svede  efter  S0der  kláde. 

svín   5.  Pjetur:    Ee   drömmer  so  om  drav  og  kæriing  om 


220 


sin  krogstav.  —  7.  Pjetur:  Ont  er  at  venne  det  svin  af  vong 
som  er  i  vant.  —  10.  Líkt  á  d.  —  12.  Pjetur:  Ont  er  at  drive 
sort  svin  i  mörke. 

synd  3.  ívar:  Syndi  kjem  inn  med  laatt  og  gjeng  ut  med 
graat.  —  4.  Pjetur:  Gammel  synd  gör  ny  skam. 

sýngja  Samnorrænt. 

systkin  1.  Pjetur:  Sátte  er  soskende  vrede;  2  er  víst  ekki 
annað  en  afbökun  af  1. 

sæll  2.  ívar:  Han  er  sæl  som  med  sino  er  nögd. 

taka  1.  ívar:  Det  er  ikkje  aa  taka  som  ikkje  til  er. 

tala  1.  ívar:  Det  er  lett  aa  tala,  naar  ingen  vil  svara. 

tefla  Pjetur:  Godt  er  at  lege  nár  tærningen  vil  bære  veL 

tíð  1.  Úr  Hugsvinnsmálum. 

tík  1.  ívar:  D'er  i  tonnom  tiki  er  sterkaste. 

tjara  ívar:  D'er  vandt  aa  taka  i  tjöra,  so  ho  ikkje  fester 
paa  fingren. 

trje  1.  Pjetur:  Det  træ  er  bedre  der  böjer  end  det  der 
bryster.  —  2.  Pjetur:  Ee  er  gammell  træ  fall  i  váne  (A).  — 
6.  Samnorrænt. 

trúa  1.  ívar:  D'er  vondt  aa  tru  alle;  d'er  verre  aa  tru 
ingen. 

túnga  3.  Sbr.  ívar:  Tvo  tungor  i  ein  haus  er  for  myket; 
Pjetur:  Man  skal  ei  have  tvo  tunger  i  en  mund  (hos  A).  — 
8.  Pjetur:  Tungen  er  ei  ben,  dog  bryder  hun  stundom  ben; 
er  „stein"  rángt  f.  béin? 

tveir  ívar:  Tvo  orka  alltid  meir  en  einn. 

tvíbytna  1.  jukk  merkir  soð  eða  saup  (lögur;  Bj.  Hald.). 

tönn  5.  sjálfs  kjaft:  í  útg.  P.  Syvs  stendur  „sjalfen  kjefta". 

úlfur  4.  ívar:  Naar  ein  ser  öyro  af  ulven,  so  er  hann  ikkje 
langt  undan.  —  11.  Pjetur:  Ulv  tager  og  aftalde  fár.  —  13. 
Pjetur:  Ulv  gör  svin  sotte.  —  14.  ívar:  Liggjande  ulv  fær 
ikkje  lambekjöt;  líkt  hjá  Pjetri.  —  21.  Pjetur:  Selve  rives 
ulve  nár  de  have  ej  kalve.  Annaðhvort  er  „sjaldan"  rángt  f. 
Sjálfir  eða  „ei"  á  að  sleppa,  sbr.  18.  —  22.  ívar:  Det  kjem 
ikkje  heilt  or  ulvekjeften,  som  i  er  komet;  Pjetur:  Det  komer 
ei  all  uskadt  af  ulfs  mund  som  i  komer.  —  29.  ívar:  Ulven 
skifter  haari,  men  ikkje  hugjen. 

úngur  1.  ívar:  Den  unge  stig  upp  [den  gamle  stig  ned]. 
—  3.  ívar:  D'er  mangt  ungom  ulært. 

uxi  2.  Pjetur:  Ee  hviles  oxe  men  anden  áges. 


221 


vagn  1.  Sbr.  ívar:  Det  er  godt  aa  aka  med  heilom.  —  2. 
Pjetur:  Ont  er  at  fange  vogne  nár  alle  ville  age. 

vald  2.  Pjetur:  Ee  vil  váld  sin  vilje  have. 

vani  4.  Pjetur:  Ont  er  vane  at  kaste. 

var  3.  Sbr.  ívar:  Vare  fuglar  kunna  og  verda  veidde. 

vargur  7.  Pjetur:  Ulf  tager  ikke  pá  den  mark  som  han 
er  f0d. 

vari  2.  ívar:  D'er  godt  have  varen  med  seg. 

varníngur  2.  Pjetur:  Ee  lover  hver  værning   sig  sjelver. 

vatn  1.  Pjetur:  Ee  vil  vand  til  strande.  —  6.  ívar:  StiIIaste 
vatnet  heve  djupaste  grunnen.  —  7.  ívar:  í  stillaste  vatnet  er 
styggaste  ormarne;  Pjetur:  I  tost  vatn  er  verst  orme. 

veður  4.  Pjetur:  Sammen  lig?e  veder  og  uveder. 

vega  Pjetur:  Man  kan  ei  alt  i  skále  veie. 

vegamót  ívar:  D'er  vidt  vegamot. 

veggur  1.  Er  þýðíng  af  fornlatneskum  málsh. 

velgjörð  ívar:  Ei  velgjerd  er  snart  glöymd. 

vera  11.  ívar:  D'er  betre  aa  vera  en  berre  laast  vera. 

verða  8.  ívar:  Det  kann  myket  verda  som  ingen  vonar. 

verk  1.  ívar:  D'er  verket  som  viser  meisteren. 

veröld  4.  Pjetur:  Verden  er  viljedru. 

vesall  9.  Pjetur:  Usæl  er  usæl  værst. 

vilji  1.  ívar:  Det  veks  vilje  naar  vel  gjeng. 

vindur  1.  Sbr.  ívar:  Vinden  er  ikkje  god  aa  binda. 

vinur  3.  ívar:  Dei  er  ikkje  alle  viner  som  til  vilje  tala. 
—  4,  ívar:  D'er  mange  viner  medan  vel  gjeng.  —  11.  Sbr. 
ívar:  Ein  kjenner  sine  viner  best  naar  naudi  kjem;  Pjetur: 
I  trong  skal  man  venner  prove.  —  23.  ívar:  Ein  finn  stundom 
ein  vin  imillom  sine  uviner.  —  25.  ívar:  Det  syner  paa  vin- 
om,  kvat  vitet  eh  —  26.  ívar:  D'er  vandt  aa  finn'e  viner  i 
naudi  osfrv. 

virða  1.  Á  d.  Sá  er  hver  hædt  som  han  er  klædt. 

vís  5.  Pjetur:  Ho  árle  ris  han  vorder  mangt  vis. 

vísa  1.  Pjetur:  Man  má  og  forstonde  halvkveden  vise.  — 
4.  ívar:  Ei  god  visa  er  ikkje  for  ofta  kvedi. 

vit  4.  ívar:  Det  kjem  vit  med  vokstren  (aldren);  Pjetur: 
Med  alder  voxer  visdom  (rikdom  B).  —  6.  Pjetur:  Der  skal 
vid  i  vonde.  —  16.  Pjetur:  Nár  ollet  gonger  ind  da  gonger 
videt  ud. 

vita  7.  ívar:  D'er  betre  aa  vita  rett  en  vona  rangt. 


222 


vitni  1.  ívar:  Eit  vitne  er  inkje  vitne,  men  tvau  er  som  tie. 

vitur  5.  ívar:  Det  er  den  visaste  som  vægjer. 

voga,  vogun  ívar:  Vaagan(de)  vinn  og  vaagan(de)  taper; 
samnorrænt, 

vægja  1.  ívar:  Han  fær  vægja  som  vit  heve. 

Vöggur  Úr  sögunni  um  Hrólf  kraka. 

vöndur  1.  Á  d.  Nye  koste  feje  vel  (bedst). 

þegja  6.  Ivar:  D'er  betre  tegja  en  tarvlaust  tala;  Pjetur: 
Bedre  er  tavt  en  tarvelost  savt;  hjer  mætti  ætla  að  málsh. 
væri  gamall  vegna  orðsins  „sagað";  þó  getur  það  verið  sett  til 
að  fá  hendíngu  við  þagað;  ívars  málsh.  mælir  fremur  með  því 
fyrra.'  —  10.  ívar:  Tegjande  manns  torv  er  vand  aa  vita; 
Pjetur:  Fá  vide  tiende  mands  törv. 

þjófur  13.  Sbr.  Pjetur:  Tyven  elsker  altid  mörk.  —  15. 
Pjetur:  Der  er  ont  at  stjæle  som  bonden  er  sjelver  tjuv. 

þjóna  1.  ívar:  Ein  kann  ikkje  tena  tvo  herrar  i  senn. 

þjónn  Sbr.  ívar:  Ein  tru  tenar  fær  sjeldan  for  stor  lön. 

þjónusta  Sbr.  ívar:  Sjölvbodi  tenesta  er  alltid  forsmaadd. 

þjótur  =  þerrivöndur,  grein  til  að  þurka  á. 

þorsti   ívar:  Torsten  er  ikkje  vand  um  vatnet. 

þræll  7.  Á  d.  Træl  er  tækkeligst  i  trang. 

þúfa  Samnorrænt;  „veltir"  er  rjettara  en  veldur. 

þvengur  Samnorrænt  og  víðar. 

þyrstur  Pjetur:  Han  vækker  is  som  törstig  er. 

æfi  10.  ívar:  Det  veit  ingen  si  æva  fyrr  ho  er  oll. 

ær  Pjetur:  Det  er  et  ont  fár  ei  gider  báred  sin  feth. 

öfund  1.  Pjetur:  Áven  ris  árle.  —  6.  ívar:  Den  som  ikkje 
fær  ovund  heve  liti  lukka;  líka  á  d. 

öl  5.  ívar:  D'er  betre  tunnt  öl  en  tom  skaal;  hjer  sýnist 
„skaal"  (=  skál)  að  vera  misskilið;  Pjetur:  Bedre  er  tynt  0I 
end  tör  skál.  —   9.  ívar:   01   er  illt  naar  det  er  illa  drukket. 

öldúngur  Orðið  merkir  arður-naut. 

ölkona  Pjetur:  Ee  ris  kiv  i  olkone  hus. 

örlátur  3.  Á  d.  Godt  er  at  være  kostfri  af  en  andens 
pung. 

örn  3.  ívar:  Der  aata  er  vilja  örnarne  sankast;  líka  á  d. 

örvasi  Á  d.  Gammel  mand  og  ung  kone  visse  börn. 


223 


Viðbætir. 


Gíslagata  Hún  er  á  Reynivallahálsi. 
halda  h:unum  á  víst  að  lesa  helvítunum  (?). 
kýr  kýr  á  hjer  að  merkja  legkaup. 
klerkur  krókur  hjer  =  kvennakrókur. 


BRIGHAM  YOUNG  4NI\/ER|TY 

3  1197  22399  7948 


Lagfæríngar. 

í  2.  og  3.  örk  hafa  slæðst  inn  villur  vegna  þess  að  próf- 
arkir  voru  ekki  lesnar  sem  skyldi  af  sjerstökum  ástæðum. 
Bis.  1,  1.  6  les  brot-. 

—  2,  1.  3  les  aumur  (f.  arfi). 

—  3,  1.  21  S  falli  burr. 

—  4,  1.  17  sömuleiðis. 

—  18,  1.  1  les  blindan  leiði. 

—  .19,  1.  21  les  ríkum. 

—  26,  1.  20  les  degi  (f.  kveldi). 

—  29,  I.  17  les  opt  (f.  af). 

1.  26  les  stærð  (f.  dramb). 

—  30,  l.  6  les  loða. 

—  31,  1.  1   S  falli  burt. 

—  35,  1.  22  les  einu. 

—  40,  1.   19  eftir  farandkonu  er  ferð  fallið  úr. 
1.  29  les  fríðan. 

—  —  1.  31   les  ófátt. 

—  41,  1.  8  les  mýs. 

—  45,  1.  4  les  aumra. 


Skanimstafanir. 


A  :::^  Almanak  1903-05,  1907. 
G  —  H.  Gerings  safn. 
GJ  =  Safn  Guðmundar  Jónssonar. 
JÓl  —  Jón  Ólafsson  frá  Grunnavík. 
K  =  Káiunds  safn. 
M  =  Málshátíakvæði. 
PS  =::  Peder  Syv  (o:  Hannes  Þorleifsson). 
S  =  Söfn  Schevings. 
St  —  Stokkhólmshandrit. 
PM  merkir  Páll  Melsteð  (nokkrar  viðbætur 
í    eintaki    hans   af  GJ,   í    eign    B.  Th. 
Melsteðs). 


GYLDENDAtSKE 
9»BOCHANDE^«#» 


O  NOlOKSKfOKUlð* 


4 


OYLDENDAL8  PORLAOSTRYKKBBI 
RJ0BBNHAVN 


JP 


MHM 


